Recriwtio a’r laith Gymraeg 

Arweiniad o dan Adran 3 Deddf yr laith Gymraeg 19 



Recruitment and the Welsh Language 

Guidance under Section 3 of the Welsh Language Act 1993 



Noddir gan 

Lywodraeth Cynulliad Cymru 
Sponsored by 
Welsh Assembly Government 





GYMRAEG-WELSH 
LANGUAGE BOARD 




BWRDD YR IAITH > 
GYMRAEG-WELSH 
LANGUAGE BOARD 



% 



Cynnwys 

Contents 



Rhagair 4 

Cyflwyniad 7 

Cefndir 11 

Gweithredu egwyddorion 17 

iaith a recriwtio - 
cyfrifoldebau cyrff cyhoeddus 

Cynllunio ar gyfer gweithlu 21 

dwyieithog 

Polis'i'au ac arferion sefydlog 31 

adnoddau dynol 

Dehongliad o'r sefyllfa 49 

gyf reithiol - iaith a recriwtio 

Atodiad 1 72 

Atodiad 2 74 

Atodiad 3 75 

Atodiad 4 77 

Atodiad 5 83 



Preface 

Introduction 

Background 

Implementing language and 
recruitment principles - 
responsibilities of public bodies 

Planning for a bilingual 
workforce 

HR policies and standard 
practices 

Interpretation of the legal position 
language and recruitment 

Appendix 1 

Appendix 2 

Appendix 3 

Appendix 4 

Appendix 5 



Rhagair 

Preface 



Beth bynnag fo maint eich sefydtiad, 
mae cysylltiadau gwaith da'n allweddol 
i Iwyddiant. Os gellwch ddenu staff ar 
sgitiau lawn a'u cynorthwyo i setto rydych 
chi hannery ffordd yno. Os byddwch yn trin 
gweithwyr yn deg ac yn gyson rydych chi'n 
fwy tebygol o fod yn llwyddiannus ac yn 
llai tebygol o gaet eich boddi gan faterion 
disgybtaeth a chwynion - neu, yn waeth 
fyth, oriau diddiwedd yn brwydro yn erbyn 
cwynion mewn tribiwnlys. 

Wrth gwrs, mae gennych chi sefydtiad i'w 
gynnal ac efallai y byddwch yn teimlo mai 
er mwyn darparu cynnyrch neu wasanaeth 
yrydych chi yno'n bennaf, nid erllesy 
gweithwyr. Cofiwch, fodd bynnag, mai'r 
gweithwyr yw eich sefydtiad a bod angen i 
chi ofalu amdanynt yn union fel unrhyw ased 
arall os oes arnoch eisiau perfformiad da. 

Cam da i gychwyn yw cael polisfau a 
gweithdrefnau synhwyrol i fod o gymorth i 
bawb yn eich sefydtiad ymdrin a materion 
cyflogaeth yn gyflym, yn deg ac yn gyson. 

Nid yw hyn yn golygu dogfennau manwt 
hirfaith ond egwyddorion ac arferion wedi 
eu mynegi'n gtir. 

Os byddwch yn rhoi rhan i'ch staff mewn 
datblygu polisfau gellwch fanteisio ar yr 
holl sgitiau a phrofiad sydd ganddynt hwy. 
Mae hyn yn debygol o arwain at well polisfau, 
y mae gweithwyr yn fwy tebygol o'u dilyn. 

Bu ACAS yn gweithio gyda sefydliadau o bob 
math ac o bob sector am dros ddeng mlynedd 
ar hugain. Bin profiad ni yw bod cynnwysy 
gweithwyr yn gwneud gwahaniaeth o ddifrif - 
beth bynnag yrydych yn ymdrin ag ef, o reoli 
perfformiad i gyflwyno offer newydd. 

Mae Bwrdd yr laith Gymraeg wedi cynhyrchu'r 
ddogfen hon i roi arweiniad ynghylch polisfau, 
gweithdrefnau a llawer o faterion cyflogaeth 
pwysig eraill er mwyn eich cynorthwyo i greu 
gweithlu dwyieithog. Rhydd arweiniad 



Whatever the size of your organisation, 
good employment relations are key to 
success. If you can attract staff with the 
right skills and help them to settle in you 
are halfway there. If you treat employees 
fairly and consistently you are more likely to 
be successful and less likely to be bogged 
down with discipline and grievance issues 
- or worse still endless hours fighting 
tribunal complaints. 

Of course you have an organisation to 
run and you may feel that you are there 
mainly to provide a product or service 
not for the welfare of employees. 
Remember, however, that employees are 
your organisation and you need to look after 
them just tike any other asset if you want 
good performance. 

A good first step is to have sensible policies 
and procedures to help everyone in your 
organisation handle employment issues 
quickly, fairly and consistently. This doesn't 
mean long elaborate documents but clearly 
stated principles and practice. 

If you involve your staff in developing 
policies you can take advantage of all 
the skills and experience they have. 

This is likely to lead to better policies that 
employees are more likely to follow. 

ACAS has been working with organisations 
of all kinds and from all sectors for over 
thirty years. Our experience is that involving 
employees really does make a difference - 
whether you are dealing with anything from 
managing performance to introducing new 
equipment. 

The Welsh Language Board has produced 
this document to provide guidance on 
policies, procedures and many other 
important employment issues to help 
you create a bilingual workforce. 

It gives guidance on relevant employment 



4 



ynglyn a deddfwriaeth cyflogaeth sy'n 
ymwneud ar iaith Gymraeg, fydd yn galluogi 
cwmrifau i ddatblygu gwasanaethau da ar 
gyfery cyhoedd drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Gareth Petty 

Cyfarwyddwr Rhanbarth 
ACAS Cymru 



legislation in relation to the Welsh 
Language that will enable organisations to 
develop good services to the public through 
the medium of Welsh. 

Gareth Petty 

Area Director 
ACAS Wales 



Mae'r Bwrdd yn croesawu cefnogaeth 
ACAS i’r arweiniad hwn ac rydym yn 
cytuno y dylen ni gynllunio'r gweithlu er 
mwyn sicrhau gwasanaeth da i’r cyhoedd. 
Yn hynny o beth dylem weithredu ar y sail 
fod yr iaith Gymraeg yn sg i L hanfodol yn y 
sector cyhoeddus. 

Mae hefyd yn ased sy'n ychwanegu 
gwerth i fusnesau a’r rhai sy'n gweithio'n 
wirfoddolyng Nghymru. 

Drwy ddatbLygu gweithlu sgiLgar ddwyieithog, 
mae'r Bwrdd o'r farn y gall cyfLogwyr a 
gweithwyr gyfrannu tuag at gynaLadwyedd 
ieithyddol y gymuned o'u cwmpas. 




Meri Huws 

Cadeirydd 

Chair 



The Board welcomes ACAS' support for 
this guidance. We agree that the workforce 
needs to be planned to ensure a good 
public service and accordingly, workforce 
planning should include the premise that 
the Welsh Language is an essential skill in 
the public sector. 

The language is also an asset that adds 
value for businesses and those who work 
on a voluntary basis in Wales. 

By developing a skilled bilingual workforce, 
the Board believes that employers and 
employees can work towards the linguistic 
sustainability of their local community. 







Meirion Prys Jones 

Prif Weithredwr 
Chief Executive 



6 



Cyflwy 





7 




1.1 Pwrpas yr arweiniad 

Pwrpas yr arweiniad hwn yw rhoi cymorth i 
sefydliadau cyhoeddus i ddatblygu gweithlu 
dwyieithog, mae'n ymdrin ag egwyddorion 
a'r prif nodweddion sy'n berthnasol i 
faterion recriwtio a'r iaith Gymraeg. Bydd yn 
galluogi sefydliadau i fabwysiadu polisi'au 
effeithiol; yn gymorth i wneud y gorau o 
amrywiol sgiliau iaith gweithwyr a'u datblygu 
yrnhellach; yn cynyddu ymwybyddiaeth o 
arfer da mewn perthynas a iaith a recriwtio. 
Drwy hynny mae'n galluogi sefydliadau 
i ddarparu gwasanaethau Cymraeg 
gwell i'r cyhoedd a chyfathrebu a hwy yn 
llwyddiannus a chynnal eu busnes dydd 
i ddydd yn Gymraeg a / neu Saesneg. 
Cafodd ei anelu at benaethiaid adnoddau 
dynol, swyddogion datblygu a hyfforddi 
corfforaethol, swyddogion iaith Gymraeg, 
rheolwyr sydd a chyfrifoldeb dros recriwtio 
a dethol neu gynllunio gwasanaethau, 
ac uwch swyddogion. 

Dylid ystyried y ddogfen hon law yn llaw 
gyda dwy ddogfen arall sy'n ymwneud a'r 
Gymraeg o fewn byd gwaith: 

’Canllawiau ar Gyfer Trefnu Hyfforddiant 
Iaith Gymraeg yn y Gweithle' 

Mae'r canllawiau hyn yn darparu cyngor 
i sefydliadau yn y sectorau cyhoeddus, 
preifat a gwirfoddol ar sut i drefnu 
hyfforddiant iaith Gymraeg effeithiol 
yn y gweithle. Fe'u datblygwyd mewn 
partneriaeth rhwng Llywodraeth Cynu Iliad 
Cymru, Bwrdd yr Iaith Gymraeg a'r 
Canolfannau Cymraeg i Oedolion ac fe'u 
cyhoeddwyd yn 2009. 

’Hyrwyddo a Hwyluso Gweithleoedd 
Dwyieithog’ Cyhoeddwyd gan Fwrdd yr 
Iaith Gymraeg yn 2009 er mwyn cyflwyno 
safbwynt y Bwrdd ar ddefnyddio'r Gymraeg 
mewn gweithleoedd ac mae'n cynnig 
arweiniad ary prif ddulliau o gyflawni 



1.1 Purpose of the guidance 

This guidance is aimed at helping public 
bodies develop a bilingual workforce and 
deals with the key principles surrounding 
recruitment and the Welsh language. It 
will enable organisations to adopt effective 
policies; help to maximise the various 
language skills of their employees; and 
raise awareness of best practice with 
regard to language and recruitment. In 
doing so it will help public organisations 
to better provide services through the 
medium of Welsh, communicate with 
members of the public successfully and 
conduct their day-to-day business in 
English and/or Welsh. It is aimed at the 
heads of HR departments, corporate 
development and training officers, Welsh 
language officers, managers responsible 
for recruitment and selection or service 
planning, and senior officers. 

The document should be read in 
conjunction with two other documents 
involving Welsh in the workplace: 

‘Guidelines for Organising Welsh 
Language Training in the Workplace’ 

These guidelines provide advice to 
organisations in the public, private and 
voluntary sectors on how to organise 
effective Welsh language training in 
the workplace. They were developed in 
partnership between the Welsh Assembly 
Government, the Welsh Language Board 
and the Welsh for Adults Centres and 
published in 2009. 

’Promoting and Facilitating Bilingual 
Workplaces’ was published by the Welsh 
Language Board in 2009 in order to 
present the Board's standpoint on the use 
of Welsh in the workplace and it offers 
guidance on the main ways of achieving 



8 



hynny. Cred y Bwrdd y byddai defnyddio 
rhagor ar y Gymraeg mewn gweithleoedd 
yn ymestyn y defnydd o'r Gymraeg yn 
gyffredinol ac yn codi lefel sgiliau'r 
gweithlu. 

1.2 Statws yr arweiniad 

Paratowyd yr arweiniad hwn yn unol ag 
Ad ran 3, Deddf Yr Iaith Gymraeg 1 993. 

Mae Adran 3 o'r Ddeddf yn nodi mai 
swyddogaeth y Bwrdd fydd hyrwyddo a 
hwyluso defnyddio'r iaith Gymraeg. 

Fel rhan o'r swyddogaeth hon mae'r 
Bwrdd yn darparu cyngor ary ffyrdd o 
weithredu'r egwyddor 'wrth gynnal busnes 
cyhoeddus ac wrth weinyddu cyfiawnder 
yng Nghymru y dylid trin y Gymraeg a'r 
Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal'. 

Mae'r Bwrdd hefyd yn cynghori y rheiny 
sy'n darparu gwasanaethau i'r cyhoedd 
ynghylch defnyddio'r Gymraeg yn eu 
hymwneud a'r cyhoedd yng Nghymru. 

Mae'r ddogfen hon yn cynnwys arweiniad 
am y gyfraith ond nid yw wedi ei fwriadu i 
fod yn gyngor cyfreithiol y gellid dibynnu 
arno mewn achosion unigol. Ni ddylid ei 
ddefnyddio yn lie cymryd cyngor cyfreithiol 
proffesiynol. 

1.3 Defnyddio’r arweiniad hwn 
yn y sector cyhoeddus 

Mae'r arweiniad hwn wedi ei anelu 
at y sector cyhoeddus yn bennaf. 

Mae'n berthnasol i bob corff cyhoeddus 
sy'n gweithredu cynllun iaith Gymraeg 
statudol. Mae'n gyfrifoldeb ar y sefydliadau 
hyn i weithredu mesurau staffio fel rhan 
o'i cynlluniau iaith er mwyn darparu mwy 
a gwell gwasanaethau Cymraeg i'r 
cyhoedd. Bydd dilyn yr arweiniad hwn yn 
sicrhau bod hynny'n digwydd yn gyson ac i 
safon uchel. 



this. The Board believes that increasing 
the use of Welsh in the workplace would 
increase the use of Welsh in general 
and would improve the skill level of the 
workforce. 

1.2 Status of the guidance 

This guidance was prepared in accordance 
with Section 3 of the Welsh Language 
Act 1993 which states that the Board's 
function is to promote and facilitate the 
use of the Welsh language. As part of this 
function the Board provides advice on 
ways of implementing the principle that 
'in the conduct of public business and 
the administration of justice in Wales, 
the English and Welsh languages 
should be treated on a basis of equality'. 
The Board also advises those providing 
services to the public on the use of the 
Welsh language in their dealings with the 
public in Wales. 

While this document contains guidance on 
law, it is not intended to give legal advice 
which may be relied on in individual cases. 
It should not to be used as a substitute for 
taking professional legal advice. 

1.3 Using this guidance in the 
public sector 

This guidance is aimed primarily at the 
public sector. It applies to every public 
body which implements a statutory Welsh 
language scheme. These organisations 
are responsible for implementing staffing 
measures, as part of their schemes, 
aimed at providing more and better 
Welsh language services to the public. 
Following this guidance will ensure that 
this happens consistently and to a high 
standard. 



1.4 Defnyddio’r arweiniad hwn o 
fewn cyrff gwirfoddol a preifat 

Mae llawer o’r hyn a geir yn yr arweiniad 
hwn yn arfer da sy'n berthnasol i 
gyflogwyr drwyddi draw. Y tebyg yw 
na fydd gweithleoedd bychan am gael 
trefniadau manwl fel y cyfeirir atyn nhw 
yn yr arweiniad hwn. Gellir addasu'r 
drefniadaeth ond dylid gweithredu'n gyson 
a’r egwyddorion craidd. 



1.4 Using this guidance within 
voluntary and private bodies 

Much of what is included in this guidance 
is applies as best practice to employers in 
general. It is likely that small workplaces 
will not wish to adopt such detailed 
arrangements as referred to in this 
guidance. The arrangements may be 
adapted but the core principles should 
be followed. 



10 



.ernai 



Background 







2.1 Y cyd destun cenedlaethol a 
rhyngwladol 

Yng Nghymru disgwylir i’r mwyafrif o 
sefydliadau cyhoeddus, baratoi cynlluniau 
iaith Gymraeg yn unoL a Deddf yr laith 
Gymraeg 1993. Mae cynlluniau iaith 
Gymraeg yn datgan sut y bydd sefydliad 
yn mynd ati i gynnal ei fusnes a darparu 
gwasanaethau yn yr iaith Gymraeg ar 
sail gyfartal a’r iaith Saesneg. Yn ogystal 
mae niter cynyddol o sefydliadau'n 
cydnabod pwysigrwydd symud oddi 
wrth y model uniaith lie mai Saesneg yn 
unig a ddefnyddir tel iaith weinyddol a 
llywodraethol y sefydliad. 

Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn 
nodi'r angen i Weinidogion Llywodraeth y 
Cyn u Iliad i fabwysiadu Strategaeth yr laith 
Gymraeg er mwyn dweud sut y byddant 
yn hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r iaith 
Gymraeg. Mae'r ddeddf hefyd yn rhoi 
dyletswydd arnynt i fabwysiadu cynllun 
iaith Gymraeg ac adrodd yn flynyddol ar 
y modd yr hyrwyddwyd a hwyluswyd y 
defnydd o'r Gymraeg. 

Mae materion sy’n ymwneud a’r iaith 
Gymraeg yn berthnasol i bob maes polisi 
a byddwn yn adlewyrchu ystyriaethau 
ieithyddol wrth i ni ddatblygu, gweithredu 
a goruchwylion polis'i'au gennym ni 
ac eraill... Disgwyliwn weld cyrff 
cyhoeddus eraill yn mabwysiadu’r un 
dull o weithredu. Cynllun laith Gymraeg 
Llywodraeth y Cynu Iliad , 2006 

Cyhoeddwyd 'laith Pawb', Cynllun 
Gweithredu Cenedlaethol Llywodraeth y 
Cyn u Iliad ar gyfer Cymru Ddwyieithog, yn 
2003. Amlinellir ynddo y camau sydd i'w 
cymryd i wneud Cymru yn wlad lie gall 
pobl ddewis byw eu bywydau drwy gyfrwng 
y Gymraeg neu'r Saesneg neu'r ddwy iaith. 



2.1 The national and international 
context 

In Wales most public bodies are required 
to prepare Welsh language schemes in 
accordance with the Welsh Language 
Act 1993. These schemes state how an 
organisation will conduct its business 
and provide services through the medium 
of Welsh on the basis of equality with 
English. In addition a growing number 
of organisations are recognising the 
importance of moving away from a 
monolingual model where English is used 
as their sole language of administration 
and governance. 

The Government of Wales Act 2006 
requires Welsh Assembly Government 
Ministers to adopt a Welsh Language 
Strategy stating how they will promote and 
facilitate the use of the Welsh language. 
The act also places a duty on them to 
adopt a Welsh language scheme and 
report annually on how effectively the use 
of the Welsh language was promoted and 
facilitated. 

Matters relating to the Welsh language 
are relevant across policy fields and 
we will reflect linguistic considerations 
when we develop, implement and oversee 
the delivery of policies, by ourselves 
and others... We expect to see other 
public organisations adopting the same 
approach. Welsh Assembly Government 
Welsh Language Scheme, 2006 

laith Pawb, the Assembly Government's 
National Action Plan for a Bilingual Wales, 
was published in 2003. It outlines the 
action needed to make Wales a country 
where people can choose to live their 
lives through the medium of English, 
Welsh, or both. The document states 



12 



Nodir yn y ddogfen y bydd y Llywodraeth 
yn ceisio ysgogi cynnydd yn y defnydd 
o'r Gymraeg a'l hamlygrwydd ym mhob 
agwedd ar fywyd pob dydd, gan gynnwys 
gwaith, hamdden a gweithgareddau 
cymdeithasol. 

Mae Cymru'n Un, Rhaglen ar gyfer 
Llywodraethu Cymru 2007-201 1 hefyd yn 
dangos ymrwymiad i gefnogi'r Gymraeg. 
Nodir y bydd y llywodraeth yn gweithio i 
sicrhau y gall mwy o bobl ddysgu Cymraeg 
a'i helpu i ffynnu fel iaith fyw mewn 
cymunedau ledled Cymru. 

Dylid ystyried y polisTau uchod yng nghyd- 
destun yr angen i gydymffurfio a Siarter 
Ewrop ar gyfer leithoedd Rhanbarthol neu 
Leiafrifol. Ceir esboniad manylach o'r 
Siarter yn Adran 6 y canllaw hwn. 

2.2 Safbwyntiau rhyngwladol 

Nid yw sefyllfa dwyieithog Cymru yn 
unigryw ac mae sawl gwlad arall yn 
ceisio gweithio mewn dwy, tair neu fwy o 
ieithoedd. Ceir enghreifftiau rhyngwladol 
o gynllunio sgiliau a rheoli adnoddau 
dynol er mwyn gwasanaethu cymunedau 
amlieithog. 

• Mae gosod amodau ieithyddol wedi 
cael ei brofi i fod yn ddilys yn Llys 
Barn Ewrop ac mae'n arfer mewn 
gwledydd eraill yn Ewrop er enghraifft 
gosodir amodau ieithyddol ar swyddi 
sector cyhoeddus yng Ngwlad y Basg a 
Chatalonia. 

• Yng Ngwlad y Basg fe gyhoeddir 
gwybodaeth yn flynyddol am y swyddi 

a hysbysebwyd a pha iaith / ieithoedd y 
mae'r unigolyn a benodwyd yn siarad. 
Anfonir rhain at isadran y llywodraeth 
sy'n delio a’r iaith Fasgeg. 



that the Government will seek to bring 
about an increase in the use and visibility 
of the Welsh language in all aspects of 
life, including work, leisure and social 
activities. 

One Wales - A Progressive Agenda for 
the Government of Wales 2007-201 1 also 
shows a commitment to support the Welsh 
language. It states that the government 
will work towards ensuring that more 
people can learn Welsh and help it thrive 
as a living language in communities 
throughout Wales. 

The above policies should also be viewed 
along with the need to comply with the 
European Charter for Regional or Minority 
Languages which is explained more fully 
in Section 6 of this guidance. 

2.2 International perspectives 

The situation in Wales is not unique and 
many other countries are trying to work in 
two, three or more languages. There are 
international examples of skills planning 
and HR management for multilingual 
communities. 

• The setting of linguistic conditions 
has been deemed legitimate by the 
European Court of Justice and is also 
common practice in other European 
countries. For example, linguistic 
conditions are set for public sector 
appointments in the Basque Country 
and Catalonia. 

• In the Basque Country information is 
published on an annual basis regarding 
the vacancies advertised and the 
language(s) spoken by the successful 
candidate. This information is sent to 
the government division responsible for 
the Basque language. 



Anogir staff yn y gwasanaeth 
cyhoeddus yng Nghanada i gynnal 
eu sgiLiau ieithyddol, rhan o’r broses 
yma yw cynnaL asesiad iaith Uafar 
bob dwy neu da i r blynedd. Ceir 
'bonws dwyieithrwydd' i staff yn y 
gwasanaethau cyhoeddus sy'n Uwyddo i 
basio prawf sgiLiau ieithyddol. 

Cefnogir staff uniaith yng Nghanada i ddod 
yn ddwyieithog, yn wir gweLir hyfforddiant 
ieithyddol yn allweddol i gynyddu niferoedd 
staff dwyieithog yn y wlad. 

“Language training is a key factor 
in ensuring that public servants 
achieve the language skills required 
by their positions. If bilingualism is 
acknowledged to be a basic skill, 
language training must be regarded as 
an essential component of learning and 
career development plans”. French to 
FoLLow. Revitalizing the Official Languages 
in the Workplace, Canadian Centre for 
Management Development 2003 

Deddf 10 / 1982 Llywodraeth Gwlad y 
Basg ar normaleiddio defnydd o'r iaith 
Fasgeg yw'r sail ar gyfer datblygiadau 
yn y sector cyhoeddus. Mae erthygl 14 y 
ddeddf yn datgan y bydd yr awdurdodau 
cyhoeddus yn mabwysiadau mesurau 
sy'n arwain at ddatblygiad graddol 
sgiliau iaith Basgeg ymysg gweithwyr 
y gwasanaeth cyhoeddus. Bydd yr 
awdurdodau cyhoeddus hefyd yn 
dynodi'r swyddi y mae angen sgiliau 
yn y ddwy iaith yn hanfodol ar eu cyfer 
ac ar gyfer swyddi lie nad yw'r Fasgeg 
yn hanfodol rhoddir ystyriaeth i sgiliau 
ieithyddol (Gardner, N, 2006 Public 
Sector Basque Language schemes; 
a brief summary). Disgwylir i 
sefydliadau flaenoriaethu y swyddi 
hynny lie mae'r cyswllt uchaf gydag 



• Public service staff in Canada 
are encouraged to maintain their 
linguistic skills, which includes an oral 
assessment every two to three years. 

A 'bilingualism bonus' is given to 
public service staff who pass a linguistic 
skills test. 

• Staff who only speak one language 
in Canada are supported to become 
bilingual, indeed, linguistic training is 
considered essential to increase the 
number of bilingual staff in the country. 

"Language training is a key factor in 
ensuring that public servants achieve 
the language skills required by their 
posts. If bilingualism is acknowledged 
to be a basic skill, language training 
must be regarded as an essential 
component of learning and career 
development plans”. French to Follow. 
Revitalizing the Official Languages in 
the Workplace, Canadian Centre for 
Management Development 2003 

• Act 1 0 / 1 982 of the Basque Country 
Government on the normalisation of the 
use of the Basque language is the basis 
of developments in the public sector 
there. Article 14 states that the public 
authorities will adopt measures which 
lead to the gradual development of 
Basque language skills amongst public 
service workers. Public authorities 

will also identify posts where skills 
in both languages is deemed to be 
essential and for those posts where the 
Basque language is not essential public 
authorities will consider linguistic skills 
(Gardner, N, 2006 Public Sector Basque 
Language schemes; a brief summary). 
Organisations are expected to prioritise 
those posts which involve the most 
contact with the public as 'Basque 



aelodau o'r cyhoedd ar gyfer y dynodiad 
'Basgeg yn angenrheidiol'. Pennir canran 

0 swyddi yn swyddi 'Basgeg yn 
angenrheidiol' ym mhob corff sy'n cyfateb 
i'r ganran o siaradwyr Basgeg yn ardal 
weinyddol y corff. Yn achos pob swydd 
arall mae galtu ieithyddol yn ennill 
pwyntiau ychwanegol, sy'n cyfuno gyda 
phwyntiau am gymwysterau a phrofiadau 
eraill i ddylanwadu yn uniongyrchol ar 
Iwyddiant ymgeisydd am swydd. 

Cofnodir cymwysterau a lefelau 
hyfedredd iaith Basgeg yn drylwyr ar 
gyfer pob unigolyn yn y broses o benodi 
staff. Gosodir camau ac amodau safonol 
yn y broses recriwtio a chytundebu 
staff sy'n rhoi blaenoriaeth i sicrhau 
bod gan staff lefelau iaith priodol ar 
gyfer y swyddi y penodir hwy iddynt. 

Mae unrhyw unigolyn sydd heb y sgiliau 
iaith gofynnolyn arwyddo cynllun 
personol i ymgymryd a'r hyfforddiant 
angenrheidiol i ennill y sgiliau iaith 
hynny. Os nad yw unigolion yn cyflawni'r 
gofynion ieithyddol mae'r gyfraith yn 
caniatau symud yr unigolyn hwnnw 

1 swydd arall ble nad oes gofyniad 
ieithyddol. 

Cyfrifoldeb Swyddog Normaleiddio'r 
Iaith Fasgeg yw adolygu'n flynyddol 
gynnydd sgiliau iaith staff y corff. 
Buddsoddiryn sylweddol mewn 
hyfforddiant ieithyddol wedi ei 
deilwra i anghenion y gweithle ar sail 
cymwyseddau penodol. 

Mae ffurfioli a safoni’r dull o gydnabod 
gwerth ychwanegol sgiliau Basgeg 
yn y broses recriwtio a dethol staff ar 
gyfer pob swydd o fewn y gwasanaeth 
sifil yng Ngwlad y Basg yn cynnig 
disgwyliad ac anogaeth i ymgeiswyr 
wella eu sgiliau iaith wrth gynnig am 



essential'. A percentage of posts are 
designated 'Basque essential' in each 
organisation corresponding to the 
percentage of Basque speakers in that 
particular administrative area. 

In the case of every other post, 
linguistic ability is awarded additional 
points, which are then combined with 
points for other qualifications and 
experience which have a direct bearing 
on the success of applicants. 

• Oualifications and proficiency levels in the 
Basque language are recorded in detail 
for each individual during the process 
of appointing staff. Standard procedures 
and conditions are set when recruiting 
and contracting staff which give priority 
to ensuring that staff have appropriate 
language skills for the posts to which they 
are appointed. Any individual who lacks 
the required language skills is asked 

to sign a personal plan to undertake 
the necessary training in order to gain 
those language skills. If an individual 
fails to meet the linguistic requirements, 
the law allows for the transfer of that 
individual to another post which does 
not require linguistic skills. 

• The Basque Language Normalisation 
Officer is responsible for conducting an 
annual review of progress of the language 
skills of the body's staff. Significant 
investment is made in linguistic training 
tailored to the workplace's needs based 
on specific competencies. 

"Formalising and standardising the 
method of recognising the additional 
value of Basque language skills in the 
process of recruiting and selecting 
staff for every post in the civil service 
in the Basque Country sets an 
expectation and provides applicants 



swydd newydd neu ddyrchafiad ym 
mhob adran o’r gwasanaeth sifil”. 

Cynllunio a Rheoli Sgiliau Dwyieithog, 
Astudiaeth ar ran Bwrdd yr laith 
Gymraeg gan Cwmni laith, 2006 

Yn yr un modd a GwLad y Basg y mae 
Iwerddon wedi adnabod yr angen i 
fuddsoddi mewn hyfforddiant iaith wedi 
ei deiLwra i anghenion y gweithLe er 
mwyn cydymffurfio a deddfwriaeth iaith. 



with an incentive to improve their 
language skills when applying for a 
new post or promotion in each section 
of the civil service”. The Planning and 
Management of Bilingual Skills, 
a study conducted on behalf of the Welsh 
Language Board, Cwmni laith, 2006 

• In the same way as the Basque Country, 
Ireland has recognised the need to 
invest in language training which is 
tailored to the workplace's needs in 
order comply with language legislation. 



Gweithredu egwyddorion iaith a recriwtio - 
rifoldebau cyrff cyhoeddu: 



Implementing language and recruitment 
principles - responsibilities of public bodies 




3.1 Y canllawiau statudol 

Mae angen dealt goblygiadau Deddf yr 
laith Gymraeg 1993 ym maes cyflogaeth 
os am hyrwyddo'r egwyddorion ar lefel 
weithredol. Ceir canllawiau statudol a 
gyhoeddwyd o dan Adran 9, Deddf yr laith 
Gymraeg 1993 ‘Cynlluniau laith Gymraeg 
- Eu paratoi a’u cymeradwyo yn unol a 
Deddf yr laith Gymraeg 1993’, sy'n dynodi 
beth yw ffurf a chynnwys cynlluniau iaith 
Gymraeg. Y mae canllawiau 8 (i) ac 8 
(ii) o fewn y canllawiau hynny yn gosod 
dyletswydd ar sefydliadau cyhoeddus i 
ddatblygu mesurau staffio. 

Canllaw 8(i) 

'mesurau i sicrhau bod gweithleoedd 
a chyswllt a'r cyhoedd yng Nghymru 
yn ceisio cael digon o siaradwyr 
Cymraeg sydd a'r sgiliau priodol er 
mwyn galluogi'r gweithleoedd hynny 
i ddarparu gwasanaeth cyflawn drwy 
gyfrwng y Gymraeg'. 

Canllaw 8(ii) 

'Mesurau clustnodi'r swyddi hynny lie 
ystyrir bod gallu siarad Cymraeg yn 
hanfodol a'r rhai lie ystyrir ei fod yn 
ddymunol er mwyn darparu gwasanaeth 
cyflawn drwy gyfrwng y Gymraeg'. 

Mae'n ddyletswydd ar sefydliadau 
i gynllunio, datblygu, gweithredu a 
buddsoddi mewn gweithlu dwyieithog yn 
unol a'r canllawiau uchod. Os nad oes gan 
sefydliad nifer ddigonol o swyddogion a 
sgiliau Cymraeg i weithredu'r canllawiau 
a gynhwysiryn ei gynllun iaith yna mae 
angen cymryd camau gweithredol. 



3.1 Statutory guidance 

The implications of the Welsh Language 
Act 1993 in terms of employment need 
to be understood in order to promote 
the principles on an operational level. 
Statutory guidance published under 
Section 9 of the Welsh Language Act 
1993 ‘Welsh Language Schemes - Their 
preparation and approval in accordance 
with the Welsh Language Act 1993’, 
outlines the required form and content of 
Welsh language schemes. Guidelines 8 (i) 
and 8 (ii) place a duty on public bodies to 
develop staffing measures. 

Guideline 8(i) 

'measures to ensure that workplaces 
which have contact with the public in 
Wales seek access to sufficient and 
appropriately skilled Welsh speakers 
to enable those workplaces to deliver 
a full service through the medium of 
Welsh'. 

Guideline 8(ii) 

'measures to identify those posts where 
the ability to speak Welsh is considered 
to be essential and those where it is 
considered to be desirable in order 
to deliver a full service through the 
medium of Welsh'. 

Organisations have a duty to plan, develop, 
implement and invest in a bilingual 
workforce in accordance with these 
guidelines. If an organisation does not 
have sufficient numbers of Welsh speaking 
officers to implement the measures 
contained in the language scheme, 
then action needs to be taken. 



18 



3.2 Gweithredu Polisi laith 
a Recriwtio 

Er mwyn gweithredu'r cyfrifoldeb hwn 
mae angen i bolisfau ac arferion sefydlog 
cyrff gydnabod a phrif ffrydio'r dimensiwn 
sgiliau iaith. Dylai codau ymarfer dewis a 
phenodi'r sefydliad gyfeirio at gydymffurfio 
a Deddf yr laith Gymraeg a chynllun iaith y 
sefydliad fan lleiaf. 

Ceir mwy o fanylion am ddulliau ymarferol 
o gyflawnir nodau hyn ac unrhyw 
oblygiadau cyfreithiol yn Adrannau 5 a 6. 



3.2 Implementing a Language 
and Recruitment Policy 

In order to fulfil this responsibility an 
organsation's policies and standard 
practices need to recognise and mainstream 
language skills. The organisation's selection 
and appointment codes of practice should 
refer to compliance with the Welsh 
Language Act and the organisation's 
language scheme as a minimum. 

Further details on practical methods of 
achieving these aims and any legal 
implications are provided in Sections 5 and 6. 



Cynllunio ar gyfer gweithlu dwyieithog 



Planning fora bilingual workforce 



4.1 Gweledigaeth a 

blaenoriaethau staffio 

Bydd disgwyliadau staff io’ r sefyd Liad wedi 
eu nodi'n g Li r oddi fewn i’r cynllun iaith 
Gymraeg. Fe fydd angen sicrhau bod 
unrhyw gynllunio gweithLu yn sgil hynny yn 
adLewyrchu bLaenoriaethau'r cynllun ac yn 
cyfateb i amserlen y cynllun iaith. 

Barn y Bwrdd yw y gall meddu ar 
strategaeth cynllunio gweithlu dwyieithog 
gyfrannu at wneud i ffwrdd ag ansicrwydd 
ar fater y Gymraeg mewn cyflogaeth a 
galluogi sefydliad i ymdrin a sgiliau iaith 
mewn modd cadarnhaol, gwrthrychol a 
chyfreithlon. 

Gweler isod enghreifftiau o sefydliadau 
sy'n dod at y maes yn strategot a bwriadus 
drwyfod a threfniadau neu gynllun 
penodol ar gyfer diwallu anghenion sgiliau 
dwyieithog. Maent yn gweld y broses fel 
rhan o gyfrifoldeb corfforaethol. 

Enghraifft 1 

“Yn ein cynllun iaith, rydym wedi 
mabwysiadu egwyddor ganolog Deddf 
yr Iaith Gymraeg 1993, set y byddwn 
yn trin yr iaith Gymraeg ar y sail ei bod 
yn gyfartal a'r iaith Saesneg. Rydym 
wedi ymrwymo i weithredu'r egwyddor 
honno wrth gynnal ein busnes a 
darparu gwasanaethau i'r cyhoedd yng 
Nghymru. 

Er mwyn cyflawni hynny yn effeithiol, 
felly, rydym angen swyddogion a 
sgiliau iaith priodol yn y swyddi a'r 
gweithleoedd cywir. Fe l a ra 11, mae'n 
annhebygol y bydd ein gwasanaeth yn 
Gymraeg yn cyrraedd yr un safon ac yr 
un mor brydlon a rhwydd i'w gael a'r 
gwasanaeth Saesneg, ac o ganlyniad 
ni fyddwn yn gweithredu mewn ffordd 



4.1 Vision and staffing 
priorities 

The organisation's staffing expectations 
will have been identified clearly in the 
Welsh language scheme. Any subsequent 
workforce planning will need to reflect the 
scheme's priorities and correspond to its 
timetable. 

The Board believes that a bilingual 
workforce planning strategy can help 
remove any uncertainty regarding the 
Welsh language in recruitment and allow 
an organisation to deal with language 
skills positively, objectively, and legally. 

Below is are examples of organisations 
which have a strategic and purposeful 
approach to this issue in that they have 
established specific arrangements or have 
drawn up a specific scheme for meeting 
bilingual skills needs. They view the process 
as part of their corporate responsibility. 

Example 1 

“In our language scheme, we have 
adopted the central principle found 
in the Welsh Language Act 1993 that 
we will treat the Welsh language 
on an equal basis to English. We 
have committed to implementing 
this principle in the conduct of our 
business and in providing services to 
the public in Wales. 

In order to do so successfully, 
therefore, we need to ensure that 
officers who possess appropriate 
language skills are employed in 
the correct posts and workplaces. 
Otherwise, it is unlikely that our 
Welsh-medium service will reach the 
same standard or be as prompt and 
easy to access as the English-medium 



22 



sy'n gyson ag egwyddor cydraddoldeb 
y Ddeddf. 

Bydd angen trefniadau, felly, i asesu pa 
weithleoedd a pha swyddi y mae angen 
staff dwyieithog ynddynt, ac i ofalu 
bod yr angen yn cael ei ddiwallu drwy 
raglenni hyfforddiant a chyfleoedd 
penodi ac adleoli dros gyfnod o amser. 
Bydd angen sicrhau bod ein polisi'au 
a'n harferion sefydlog wrth ymdrin 
a'r gweithlu (e.e. ein proses recriwtio 
a'n trefniadau arfarnu perfformiad a 
datblygiad personol) yn ymgorffori ac 
yn gwasanaethu'r agweddau sgiliau 
iaith mewn ffordd briodol. Dylai fod 
yn rhan o'n cynllun adnoddau dynol 
ehangach. 

Bydd angen trefn hefyd i gadw llygad 
ary sefyllfa, i sicrhau bod cyfleoedd yn 
cael eu cymryd, ond hefyd i roi gorolwg 
rheolaidd o'rcapasiti sgiliau iaith a 
sefydlu a yw'r bwlch rhwng angen a 
chyflenwad yn tueddu i gau neu agor.” 



Enghraifft 2 

Diwygiodd y sefydliad ei gynllun 
iaith Gymraeg yn ddiweddar, gan 
ddilyn canllawiau'r Bwrdd. Nodir 
yn y cynllun hwnnw ymrwymiadau 
arloesol, gyda'r amcan o ddatblygu 
i fod yn gorff wbl ddwyieithog. Mae'r 
sefydliad wedi mabwysiadu fframwaith 
hyfedredd iaith sy'n cynnig 5 lefel o 
allu ieithyddol. Er mwyn datblygu i fod 
yn gorff wir ddwyieithog, ers Awst 2005 
mae'n ofynnol i unrhyw recriwt newydd 
feddu ar sgiliau Cymraeg sylfaenol 
(lefel 1] cyn cael eu recriwtio ac yna 
cyrraedd lefel 2 o fewn eu cyfnodau 
prawf. Ers lonawr 2008 rhaid i bob 



service, which will lead to our failure to 
act in accordance with the principle of 
equality found in the Act. 

Arrangements will therefore need to be 
made to assess which workplaces and 
posts need bilingual staff, and ensure 
that the need is met through training 
programmes along with job opportunities 
and relocation opportunities over time. 
We will need to ensure that our fixed 
policies and practices in dealing with the 
workforce (e.g. our recruitment process 
and performance appraisal and personal 
development arrangements) incorporate 
and serve those aspects involving 
languageskills in an appropriate manner. 
Thisshould bea partofourwider HR plan. 

The situation will also need to be 
monitored, in order to ensure that 
opportunities are taken, but also 
to provide a regular overview of the 
language skills capacity and establish 
whether the gap between supply and 
demand tends to increase or close." 

Example 2 

The organisation recently revised its 
Welsh language scheme, following the 
Board's guidance. The scheme contains 
innovative commitments, with the aim of 
developing into a fully bilingual body. 
The organisation has adopted a 
language proficiency framework 
which offers five levels of language 
ability. In order to develop into a fully 
bilingual body, since August 2005 it 
has been compulsory for any new 
recruit to possess basic Welsh skills 
(level 1) before being appointed and 
to then progress to level 2 within their 
probationary period. Since January 2008 






recriwt newydd feddu ar sgiliau lefel 2 
cyn cael eu recriwtio a sgiliau lefel 3 
o fewn y cyfnod prawf. Yn yr un modd 
mae'n rhaid i unrhyw swyddog neu 
aelod staff feddu ar sgiliau lefel 2 cyn 
cael eu dyrchafu o fewn y sefydliad. 
Cynigir unrhyw hyfforddiant sydd 
ei angen ar recriwtiaid neu darpar 
recriwtiaid er mwyn cyrraedd y lefel 
gofynnol o allu yn y Gymraeg. 

Enghraifft 3 

Trefn Brydeinig ag iddi reoliadau 
pendant wrth recriwtio a dethol 
yw'r drefn farnwrol. Disgwylir i 
ymgeiswyr ar gyfer swyddi o fewn 
y farnwriaeth arddangos sgiliau 
arbenigol, cymwysterau a galluoedd. 
Cyn ymgymryd ag ymgyrchoedd 
recriwtio ar gyfer y farnwriaeth yng 
Nghymru fe asesir faint o farnwyr 
sy'n siarad Cymraeg sydd eu hangen. 
Pan adnabyddir yr angen am farnwyr 
sy'n siarad Cymraeg gofynnir i 
ymgeiswyr ddarparu tystiolaeth o'u 
sgiliau iaith Gymraeg yn ychwanegol 
i'r sgiliau craidd, cymwysterau a 
galluoedd hanfodol. Yn niwedd 2009 
penderfynodd Jack Straw yr Arglwydd 
Ganghellor a'r Ysgrifennydd Gwladol 
dros Gyfiawnder i adael i bwyllgorau 
ymgynghorol lleol yng Nghymru sy'n 
gyfrifol am benodi ynadon i ddynodi 
rhai swyddi o fewn yrynadaeth fel 
'Cymraeg yn hanfodol'. Yng ngoleuni'r 
penderfyniad yma gall y pwyllgorau 
ymgynghorol benderfynu ar y nifer o 
ynadon sy'n siarad Cymraeg sydd eu 
hangen cyn dechau ymgyrch recriwtio, 
ac i sgiliau iaith Gymraeg gael eu 
cynnwys o fewn y broses ddethol. 



every new recruit has had to possess 
level 2 skills before being appointed and 
level 3 skills within the probationary 
period. Similarly, any officer or member 
of staff must possess level 2 skills before 
being promoted within the organisation. 
Any training which is needed by recruits 
or potential recruits in order to reach 
the required levels of proficiency in the 
Welsh language is offered. 

Example 3 

The Judiciary is a British system with 
its own regulations for recruiting and 
selecting. Applicants for posts within the 
judiciary are required to demonstrate 
specialist skills, qualifications and 
abilities. Prior to undertaking campaigns 
for recruitment to the judiciary in 
Wales the numbers of Welsh speaking 
judges required is assessed. Where 
a need for Welsh language speaking 
judges has been identified, applicants 
will be asked to provide evidence of 
their Welsh language skills in addition 
to demonstrating that they possess 
the required core skills, qualifications 
and abilities. At the end of 2009, 
the Lord Chancellor and Secretary 
of State for Justice, Jack Straw, 
decided to allow local advisory 
committees in Wales, responsible for 
the recruitment of magistrates, 
to designate posts within the magistracy 
as 'Welsh essential'. In light of this 
decision Advisory Committees are 
able to decide the numbers of Welsh 
speaking magistrates required prior to 
conducting a recruitment campaign, 
and for Welsh language skills to fall 
within the selection process. 



24 



Mae Atodiad 1 sef rhan o'r ddogfen 
'Cynlluniau Iaith Gymraeg - Eu paratoi 
a'u cymeradwyo yn unol a Deddf yr Iaith 
Gymraeg 1993’ yn amlinellu'r mesurau 
staffio y dylai sefydliadau eu pennu. 

Mae'r cyngor yma yr un mor berthnasol 
ag erioed. 

Isod ceir amlinelliad o'r hyn mae'r Bwrdd 
yn ddisgwyl ei weld mewn cynlluniau iaith 
yn ymwneud a staffio. 

• Esboniad byr sy'n disgrifio paham 
mae angen cymryd camau i ddatblygu 
gweithlu dwyieithog. 

• Nodau er mwyn cyflawni'r uchod, 
er enghraifft: 

Sicrhau y bydd y swyddfeydd, 
canolfannau, gweithleoedd era ill, 
timau cymunedol sydd a chysylltiad 
a'r cyhoedd gyda'r staff, neu'n gallu 
cael gafael ar y staff, a all ddarparu 
gwasanaeth i'r cyhoedd sy'n siarad 
Cymraeg. 

Ymrwymiad i archwilio gwasanaethau'r 
sefydliad a dynodi'r swyddi o fewn y 
strwythur staffio lie gellir cyfiawnhau'r 
angen am swyddogion sy'n gallu 
defnyddio'r Gymraeg i gynorthwyo'r 
cyhoedd (Cymraeg yn hanfodol] neu lie 
y byddai'n ddymunol iddynt allu gwneud 
hynny (Cymraeg yn ddymunol), 
a chynnwys yr anghenion yn 
nisgrifiadau swyddi a disgrifiadau tTm. 

Ymrwymiad i osod meini prawf ar gyfer 
asesu anghenion swyddi i gynnwys 
natur y swydd ac amlder y cysylltiad 
a'r cyhoedd sy'n siarad Cymraeg 
neu'r angen i ddarparu cefnogaeth 
weinyddol i eraill. Gellir diffinio'r angen 
fel rhan o weithle neu dim. 



Appendix 1 which is an extract from 
'Welsh Language Schemes - Their 
preparation and approval in accordance 
with the Welsh Language Act 1993' 
outlines the staffing measures that 
organisations should set. This advice is as 
relevant as ever. 

Outlined below is what the Board expects 
to see in language schemes relating to 
staffing. 

• A brief explanation which describes why 
action needs to be taken to develop a 
bilingual workforce. 

• Aims in order to achieve the above, 
for example: 

Ensure that the offices, centres, other 
workplaces, community teams which 
come into contact with the public have 
the staff, or can access the staff who 
can provide a service to the Welsh- 
speaking public. 

A commitment to examine the 
organisation's services and identify 
the posts within the staffing structure 
where officers are justifiably required 
to be able to use Welsh in assisting 
the public (Welsh essential) or where 
it would be advantageous for them 
to be able to do so (Welsh desirable), 
and include the requirements in job 
descriptions and team descriptions. 

A commitment to set criteria for 
assessing post requirements to 
include the nature of the post and the 
frequency of contact with the Welsh- 
speaking public or the need to provide 
administrative support to others. 
Requirements may be defined as part 
of a workplace or team. 







Ymrwymiad i gynnal awdit staff 
er mwyn adnabod byLchau yn y 
gwasanaeth a Uunio mesurau i weUa’r 
sefyllfa. 

Esboniad o'r camau y bydd y sefyd Liad 
yn eu cymryd er mwyn caeL y nifer 
cywir o staff sy'n siarad Cymraeg i 
gynnig y gwasanaeth sydd ei angen 
ee ceisio recriwtio siaradwr Cymraeg 
i swydd arbennig pan ddaw swydd yn 
wag neu pan sefyd Li r swydd newydd, 
ad-drefnu dyletswyddau neu ddarparu 
hyfforddiant i staff yn yr iaith Gymraeg. 

Esboniad o bwy sy'n gyfrifol am 
weithredu'r mesurau staffio yn y cynllun. 
Ymrwymiad i gynnaL sesiynau briffio a 
darparu cyfarwyddyd i swyddogion sy'n 
gyfrifol am recriwtio, hyfforddiant ac 
adolygiadau staff. 

Ymrwymiad y bydd y swyddogion sy'n 
gyfrifol yn adoLygu gweithrediad y 
mesurau staffio yn f LynyddoL. 
Ymrwymiad y bydd yr Adran Adnoddau 
DynoL yn cadw gwybodaeth ar sgiLiau 
iaith Gymraeg staff o fewn y sefyd Liad . 
Targedau sy'n nodi unai y nifer neu'r 
ganran o swyddi Lie mae angen 
siaradwyr Cymraeg. 

Ymrwymiad i gynnwys datganiad y bydd 
yn croesawu siaradwyr Cymraeg mewn 
hysbysebion am swyddi lie bod prinder 
staff sy'n siarad Cymraeg o fewn y 
gwasanaeth er mwyn cwrdd ag angen 
y gwasanaeth. Ond ni ddylid gwneud 
hynny mewn modd sy'n rhwystro'r di- 
Gymraeg rhag ymgeisio. 

Amlinelliad o'r modd y bydd y sefydliad 
yn gweithredu'n rhagweithiol wrth 
ddenu siaradwyr Cymraeg i ymuno a'r 
sefydliad. 



A commitment to conduct a staff 
audit to identify gaps in the service 
and produce measures to improve the 
situation. 

An explanation of the actions the 
organisation will take in order to employ 
the correct number of Welsh-speaking 
staff needed to offer the service 
required eg seek to recruit Welsh 
speakers to a specific post when a post 
becomes vacant or when a new post is 
created, reorganize duties or provide 
Welsh-language training to staff. 

• An explanation of who is responsible 
for implementing the scheme's staffing 
measures. 

• A commitment to hold briefing sessions 
and provide guidance for officers 
responsible for staff recruitment, 
training and reviews. 

• A commitment to ensure that responsible 
officers review the implementation of the 
staffing measures on an annual basis. 

• A commitment to ensure that the HR 
Department will keep information 
on the organisation's staff's Welsh- 
language skills. 

• Targets which identify either the 
number or percentage of posts which 
require Welsh speakers. 

• A commitment to include a statement 
welcoming Welsh speakers in job 
advertisements where there is a lack of 
Welsh-speaking staff to meet the needs 
of the service, but in a way which does not 
deter non-Welsh speaking candidates. 

• Outline the way in which the 
organisation will work proactively to 
attract Welsh speakers to join the 
organisation. 



• Ymrwymiad i gyhoeddi gwybodaeth 
ynglyn a niferoedd siaradwyr Cymraeg 
o fewn y sefydliad ac fesul adran / tTm / 
lleoliad fel sy’n addas. 

4.2 Strategaeth safonol ar gyfer 
cynllunio gweithlu dwyieithog 

Er mwyn cynllunio gweithlu dwyieithog 
effeithiol mae angen adnabod anghenion 
sgiliau iaith ar sail ymrwymiadau'r 
cynllun iaith neu bolisi iaith y sefydliad. 
Gwneir hyn er mwyn delio a'r cyhoedd sy'n 
siarad Cymraeg ac er mwyn galluogi'r 
sefydliad i gynnal ei fusnes drwy gyfrwng 
y Gymraeg a'r Saesneg fel ei gilydd. 

Gall sawl system reoli gyfrifiadurol 
gofnodi sgiliau iaith y gweithlu. Y camau 
gweithredol yw: 

4 . 2.1 Mapio capasiti ac adnabod y 
bwlch darparu 

• Mapio anghenion sgiliau iaith fesul 
gweithle a swydd yn erbyn y nod 
(gweithredu cynllun iaith y sefydliad], 
gan ddefnyddio canllaw neu siartlif 
asesu sgiliau iaith y sefydliad. 

• Mapio capasiti presennol 
gweithleoedd a swyddi yn yr un 
modd, a'i osod fel gwaelodlin. 

• Cymharu'r capasiti gyda'r angen, 
yn thematig ar lefel corff (e.e. 
canrannau / lefelau gallu ieithyddol, 
lleoliad, teitl / gradd, nifery 
siaradwyr rhugl / dysgwyr, proffil 
oedran, ayyb.) ac yna fesul adran, 
gwasanaeth tTm, gweithle a swydd, 
fel sy'n briodol. 



• A commitment to publish information 
on the number of Welsh speakers within 
the organisation and on a departmental 
/ team / location basis as appropriate. 

4 . 2 Standard strategy for planning 
a bilingual workforce 

In order to plan an effective bilingual 
workforce language skill needs must be 
identified based on the commitments made 
in the organisation's language scheme or 
policy. This is done in order to deal with the 
Welsh-speaking public and in orderto allow 
the organisation to conduct its business 
through the medium of English and Welsh. 
Several computer management systems 
can record workforce language skills. 

The necessary action is as follows: 

4 . 2.1 Map capacity and identify the 
gap in provision 

• Map language skill needs per 
individual workplace and post 
against the aim (implement the 
organisation's language scheme), 
using a guide or flow chart to assess 
the organisation's language skills. 

• Map the current capacity of both 
workplaces and posts, setting this as 
a baseline. 

• Compare capacity and need 
thematically at organisational level 
(e.g. percentages / linguistic ability 
levels, location, title/ grade, number 
of fluent speakers / learners, 

age profile, etc.] and then per 
individual department, team service, 
workplace and post, as appropriate. 





4.2.2 Gosod targed(au) a llunio 
cynllun gweithredu 

• Gosod nod ar gyfer cyfnod cyntaf o 
weithredu, fydd yn cynnwys targedau 
penodol yn deillio o'r gwaith mapio 

a chymharu uchod, gan gynnwys 
targedau adrannol neu debyg. 

• Mabwysiadau cynllun gweithredol 
sy'n disgrifio'r camau mae'r 
sefydliad am eu cymryd i gyrraedd 
y nod fydd yn nodi blaenoriaethau 
(thematig a / neu leoliadol) a 
threfniadau (e.e. recriwtio, hyfforddi, 
adleoli] i unioni unrhyw brinder. 

Yn ami, bydd angen cynlluniau 
gweithredu adrannol yn ogystal a'r 
un corfforaethol. 

• Datblygu sgiliau Cymraeg y gweithle 
e.e. drwy fabwysiadu rhaglen 
hyfforddiant iaith i [rai] staff fel rhan 
o ddatblygiad mewn swydd. 

• Hyfforddi rheolwyr ynglyn ag 
amcanion y corff, beth yw eu 
cyfrifoldeb hwy, sut y dylid 
defnyddio'r drefn yn wrthrychol, 
a pha wybodaeth i'w chasglu a'i 
hadrodd. 

4.2.3 Mabwysiadu dull gwrthrychol ar 
gyfer pennu sgiliau iaith 

• Llunio asesiad sgiliau iaith swydd 
ar gyfer y sefydliad. (Gweler pwynt 
5. 1 am fwy o wybodaeth am bennu 
sgiliau iaith swydd a phwynt 5.3 ar 
hysbysebu swyddi.j 

4.2.4 Mabwysiadu trefn gofnodi a 
diweddaru gwybodaeth 

• Cofnodi a diweddaru gwybodaeth 
am sgiliau iaith unigolion o fewn y 
sefydliad er mwyn cael darlun o allu 



4.2.2 Set target(s) and produce an 
action plan 

• Set a goal for the first 
implementation stage, which will 
include specific targets stemming 
from the mapping and comparison 
process above, including 
departmental targets or similar. 

• Adopt an action plan which describes 
the steps the organisation intends to 
take in order to reach its goal. 

This will identify priorities (thematic 
and / or locational] and arrangements 
to combat any deficiencyle.g. 
recruitment, training, relocation). 
Departmental action plans will often 
be needed in addition to the corporate 
action plan. 

• Develop the workplace's Welsh 
language skills e.g. by adopting a 
language training programme for 
[some] members of staff as part of 
their professional development. 

• Train managers on organisational 
objectives, their responsibility, how 
procedures should be approached 
objectively, and what information 
needs to be collected and reported. 

4.2.3 Adopt an objective approach to 
determining language skills 

• Produce a post-related language 
skills assessment for the organisation. 
(See point 5.1 for further information 
on determining a post's language skills 
and point 5.3 for advertising vacancies.) 

4.2.4 Adopt procedures for recording 
and updating information 

• Record and update information on 
individuals' language skills within 
the organisation in order to have an 



28 



adrannau, safleoedd a'r sefydliad 
yn gyfan i ddarparu gwasanaeth 
Cymraeg. Mae'r Bwrdd yn awgrymu 
y dylid mabwysiadu targedau a 
dangosyddion perfformiad e.e. 

Nifer a chanran y swyddi a'r 
timau yr aseswyd eu categori 
ieithyddol. 

Nifer a chanran swyddi prif 
dderbynfeydd ble nodiry 
Gymraeg fel sgil hanfodol a 
chanran y rhai a lenwyd gan 
siaradwyr Cymraeg. 

Nifer a chanran o staff sy'n 
medru siarad Cymraeg fesul 
adran wasanaeth; yn 61 gradd y 
swydd; a fesul gweithle. 

Nifer y swyddi a hysbysebwyd 
ble nodwyd y Gymraeg fel sgil 
hanfodol a'r ganran a lenwyd 
gan siaradwyr Cymraeg. 

Nifer y swyddi a hysbysebwyd 
ble nodwyd y Gymraeg fel sgil 
dymunol a'r ganran a lenwyd 
gan siaradwyr Cymraeg. 

Gall y dangosyddion hyn alluogi cyrff i 
fesur i ba raddau y mae gwasanaethau 
Cymraeg ar gael i'r cyhoedd ac a yw'r 
gwasanaeth yma'n cael ei gynllunio'n 
fwriadus. Fe allai’r data yma ein 
galluogi i fesur cynnydd dros amser 
ac i roi ystyriaeth i unrhyw broblemau 
recriwtio a amlygir. 

Ceir enghraifft yn atodiad 2 o 
sefydliad sy'n defnyddio dangosyddion 
perfformiad i'r perwyl hwn. 



overview of the capacity to provide 
Welsh language services. 

The Board proposes that targets 
and performance indicators should 
be adopted e.g. 

The number and percentage of 
posts and teams which have had 
their linguistic category assessed. 

The number and percentage 
of main reception posts where 
Welsh is identified as an 
essential skill and the percentage 
filled by Welsh speakers. 

The number and percentage of 
staff able to speak Welsh per 
service department; according 
to grade; and per workplace. 

The number of posts advertised 
where Welsh was identified as an 
essential skill and the percentage 
filled by Welsh speakers. 

The number of posts advertised 
where Welsh was identified as a 
desirable skill and the percentage 
filled by Welsh speakers. 

These indicators can allow 
organisations to measure the extent 
to which Welsh language services are 
available to the public and whether 
this service is planned purposefully. 
This data could allow us to measure 
progress over time and consider any 
recruitment issues highlighted. 

Appendix 2 provides an example of an 
organisation which uses performance 
indicators for this purpose. 





PoLisYau ac arferion sefydlog adnoddau dynol 




Mae angen i bolis'i'au ac arferion sefydlog y 
cyrff gydnabod a phrif ffrydio'r dimensiwn 
sgiliau iaith. Dylai codau ymarfer dewis a 
phenodi'r sefyd Liad gyfeirio at gydymffurfio 
a Deddf yr Iaith Gymraeg a chynllun iaith 
y sefyd Liad ac yna nodi sut y gweithredir 
hynny o dan y penawdau perthnasol 
(proffi Liau person, swydd ddisgrifiad, 
hysbysebu swyddi, pecynnau gwybodaeth i 
ymgeiswyr, cynnaL cyfwetiadau a phrofion, 
gosod amodau cyfnod prawf ayyb). 

Isod ceir mwy o fanytion am ddulliau 
ymarferoL o gyftawnir nodau hyn. 

Wrth ddiwygio a drafftio poLisi'au o'rfath 
mae'n bwysig ystyried cydymffurfiaeth 
cyfreithiot a deddfwriaeth gwrth 
wahaniaethot. Sonnir ymheLlach am hyn 
yn Adran 6 isod. 

5 . 1 . Dull gwrthrychol ar gyfer 
pennu'r sgiliau iaith sydd eu 
hangen ar gyfer swydd 

Mae angen trafod iaith fel mater o drefn 
pan gaiff swydd ei chreu o'r newydd neu 
pan ddaw swydd yn wag gan edrych ar 
a Liu e.e. ga Liu y tTm neu swyddfa i 
weithredu'n ddwyieithog yn ogystaL a 
swydd yn unigol. 

Yn gyntaf y mae angen sgrinio er mwyn 
penderfynu a yw'r Gymraeg yn sgil 
hanfodot, dymunol ynteu heb fod yn sg i L 
perthnasol ar gyfer cyflawni gofynion y 
cyflogwr. Yn ail, ac os yw iaith yn ffactor, 
dylid gofalu nad oes camwahaniaethu ar 
sail hil yn digwydd drwy gynnal ymarferiad 
gwirio. 

5 . 1 . 1 . Sgrinio 

Awgrymwn y dylid penderfynu sut i 
gategoreiddio swydd ar sail y meini 
prawf megis y canlynol: 



The organisation's policies and 
standard practices need to recognise 
and mainstream the language skills 
dimension. The organisation's selection 
and appointment codes of practice should 
refer to compliance with the Welsh 
Language Act and the organisation's 
language scheme and then identify how 
that is implemented under the relevant 
headings (person profiles, job description, 
job advertisements, information packs 
for candidates, conducting interviews and 
tests, setting probationary period conditions 
etc). Further details are provided below on 
practical ways of achieving these aims. 

In amending and drafting such policies it 
is important to consider legal compliance 
and anti-discrimination legislation. 

This is covered further in Section 6 below. 

5 . 1 . An objective approach to 
determining the necessary 
language skills for a post 

Language needs to be discussed as matter 
of routine when a post is created or when 
a vacancy arises, through examining 
capacity e.g. the capacity of a team or 
office to operate bilingually as well as an 
individual post. 

Firstly, a screening process needs to be 
undertaken to determine whether the 
Welsh language is essential, desirable 
or not relevant in terms of meeting the 
employer's requirements. Secondly, 
and if language is a factor, care must be 
taken to avoid any racial discrimination by 
conducting a verification exercise. 

5 . 1 . 1 . Screening 

We suggest that determining how a 
post is categorised should be based on 
criteria such as: 



32 



Hanfodol 

Lie nad oes unrhyw un ar gael i 
ddarparu gwasanaeth drwy gyfrwng y 
Gymraeg neu os angen mwy os staff 
sy'n siarad Cymraeg er mwyn darparu 
gwasanaeth yn ddwyieithog. Dyma rai 
ystyriaethau: 

• yr angen i gynorthwyo siaradwyr 
Cymraeg yn staff mewnol neu'n 
dderbynwyr gwasanaeth 

• swydd a'l phriod swyddogaeth neu 
ran ohoni yw bod mewn cyswllt 
gyda'r cyhoedd, lie gallai hynny 
ddisgwyl i'r unigolyn allu cyfathrebu 
yn Gymraeg neu Saesneg fel ei gilydd 

• swydd a leolir mewn cymuned iaith 
Gymraeg sydd a chyswllt rheolaidd 
gyda'r cyhoedd 

• swyddi lie fo cyswllt uchel a 
siaradwyr Cymraeg 

• sefyllfaoedd lie nad oes staff ar gael 
i ddarparu gwasanaeth Cymraeg 

• sefyllfaoedd lie nad oes modd 
darparu gwasanaeth Cymraeg drwy 
swyddog arall 

• ystyriaethau lleol polisi iaith 
sefydliad e.e. yr angen i weinyddu'n 
fewnolyn Gymraeg a Saesneg. 

• yr angen i ddelio a sefydliadau 
eraill sy'n gweinyddu'n fewnol trwy 
gyfrwng y Gymraeg. 

Dymunol 

Lie mae staff sy'n siarad Cymraeg 
eisoes ar gael ond y byddai yn ddymunol 
cryfhau'r gronfa o siaradwyr Cymraeg 
er mwyn cyflwyno gwell gwasanaeth yna 
dylid hysbysebu swydd gyda'r Gymraeg 
yn ddymunol. Dyma rai ystyriaethau: 

• yr angen i gynorthwyo siaradwyr 
Cymraeg yn staff mewnol neu'n 
dderbynwyr gwasanaeth 



Essential 

Where no one is available to provide a 
service through the medium of Welsh 
or if more Welsh-speaking staff are 
needed to provide a bilingual service. 
Here are some considerations: 

• the need to assist Welsh speakers 
whether they are internal staff or 
service users 

• a post which involves wholly or in part, 
being in contact with the public, where 
the individual is expected to be able 
to communicate in English or Welsh 

• a post located in a Welsh-speaking 
community which has regular 
contact with the public 

• posts which involve a great deal of 
contact with Welsh speakers 

• situations where there are no 
members of staff available to provide 
a Welsh language service 

• situations where it is not possible for 
another officer to provide a Welsh 
language service 

• local considerations in an 
organisation's language policy e.g. 
the need to undertake internal 
administration in English and Welsh. 

• the need to deal with other 
organisations who operate through 
the medium of Welsh internally. 

Desirable 

Posts should be advertised with Welsh 
desirable where Welsh-speaking staff 
are available but it would be desirable to 
strengthen the pool of Welsh speakers 
in order to provide a better service. Here 
are some considerations: 

• the need to assist Welsh speakers 
whether they are internal staff or 
service users 



• swydd a'l phriod swyddogaeth yw 
bod mewn cyswllt gyda'r cyhoedd 

• unrhyw swydd a LeoLi r mewn 
cymuned iaith Gymraeg neu i 
wasanaethu ardal Gymraeg ei 
hiaith 

• swyddi Lie fo cyswllt uchel a 
siaradwyr Cymraeg 

• sefybfaoedd lie nad oes staff ar gael 
i ddarparu gwasanaeth Cymraeg 

• sefybfaoedd lie nad oes modd 
darparu gwasanaeth Cymraeg drwy 
swyddog arall 

• sefybfaoedd lie byddai meddu arfwy 

0 staff Cymraeg eu hiaith yn gwella’r 
gwasanaeth Cymraeg 

• sefyllfa be byddai cyflogi swyddog 
Cymraeg ei iaith yn lleihau’r angen 

1 ad-drefnu gwasanaeth a lie byddai 
ad drefnu yn cael effaith negyddol ar 
y gwasanaeth 

• sefyllfa be byddai gorfod darparu 
gwasanaeth Cymraeg drwy ofyn am 
gymorth gan swyddog arall yn cael 
effaith andwyol ary gwasanaeth 

• ystyriaethau lleol polisi iaith 
sefydliad e.e. yr angen i 
weinyddu'n fewnol yn Gymraeg 
a Saesneg. 

Pan yn ystyried y meini prawf hyn 
mae'n bwysig bod tystiolaeth ar gael i 
gyfiawnhau'r penderfyniadau a chefnogi 
unrhyw achos ar gyfer y gofyniad iaith. 

Yn ogystal a'r meini prawf uchod gab 
bod ffactorau eraillyng nghynllun 
iaith Gymraeg statudol sefydliad a 
dylid ystyried y ffactorau hyn pan yn 
penderfynu ar ofyniad ieithyddol swydd 
ar bob achlysur. 



• a post involving contact with the public 

• any post located in a Welsh-speaking 
community or serving a Welsh- 
speaking area 

• posts which involve a great deal of 
contact with Welsh speakers 

• situations where there are no 
members of staff available to provide 
a Welsh language service 

• situations where it is not possible for 
another officer to provide a Welsh 
language service 

• situations where employing more 
Welsh-speaking members of staff 
would improve the Welsh language 
service provided 

• a situation where employing a 
Welsh-speaking officer would reduce 
the need for restructuring a service 
and where restructuring would have 
a detrimental effect on the service 

• a situation where having to provide 
a Welsh language service by asking 
another officer for assistance would 
have a detrimental effect on the service 

• local considerations in an 
organisation's language policy 
e.g. the need to undertake internal 
administration in English and Welsh. 

It is important, when considering these 
criteria, that evidence is available to 
justify this decision and support any 
case for the language requirement. 

As well as the above criteria there 
may be other factors contained in an 
organisation's statutory Welsh language 
scheme and such factors should always 
be considered when determining 
language requirements of posts. 



34 



5.1.2. Gwirio 

Dylid gwirio yn unol ag adran 6.6.7 yr 
arweiniad hwn sy'n ystyried y prawf 
cyfreithiol a nodir yn Neddf Cysylltiadau 
Hiliol 1976 (fel y'i diwygiwyd] a'r meini 
prawf a sefydlwyd yn achos Crizzle 1 . 

Mae hwn yn rhan bwysig o'r broses a 
dylid sicrhau bod tystiolaeth i gefnogi 
unrhyw benderfyniad a gymerir. 

Gellir gwirio drwy ofyn dau brif 
gwestiwn: 

• Beth yw'r cyd destun ieithyddol? 

• A yw'r amcan yn ddilys a rhesymol 
ac a yw'r dull o gyrraedd y nod sef 
anghenion ieithyddol y cyflogwr 
yn rhesymol ac yn fwy na'r effaith 
wahaniaethol? 

Efallai y dylid ystyried os oes modd arall 
llai gwrth wahaniaethol o gyrraedd yr 
un nod, er enghraifft, drwy hyfforddi 
staff i gaffael y sgiliau ieithyddol 
angenrheidiol. 

5.1.3 Israddio gofynion Iaith 

Rydym yn ymwybodol yr hysbysebir rhai 
swyddi gyda'r Gymraeg yn hanfodol i 
ddechrau ond oherwydd diffyg denu 
ymgeiswyr addas yr ail hysbysebir 
gyda'r Gymraeg yn ddymunol. Os yw 
sefydliad yn penderfynu bod y Gymraeg 
yn hanfodol i ddechrau yna mae'n 
rhaid bod yna newidiadau sylfaenolyn 
nyletswyddau a chyfrifoldebau'r swydd, 
yn ogystal a sicrhau bod dub arall o 
ddarparu gwasanaeth iaith Gymraeg, 
cyn ail hysbysebu gyda'r Gymraeg yn 
ddymunol. 



1 St Mathias Church of England School V Crizzle, 
[1993] IRLR 472 



5.1.2 Verification 

The verification process should be 
undertaken in accordance with section 
6.6.7 of this guidance which considers the 
legal test set out in the Race Relations 
Act 1976 (as amended] and the criteria 
established in the case of Crizzle 1 . This 
is an important part of the process and 
one that requires evidence to support 
any decision taken. Verification may be 
carried out by asking two main questions: 

• What is the linguistic context? 

• Is the objective legitimate and 
reasonable and is the approach 
taken to achieve the objective, ie. the 
employer's linguistic needs, reasonable, 
outweighing the discriminatory effect? 

It may also be important to consider 
whether there is an alternative, 
less discriminatory, way of achieving 
the aim, such as training staff to 
acquire the necessary language skills. 

5.1.3 Downgrading linguistic 
requirements 

We are aware that some posts are first 
advertised with the Welsh language 
as essential but, because of a lack of 
suitable applicants, are re-advertised 
with the Welsh language as desirable. 
Should the organisation decide that 
Welsh is essential from the outset, 
then fundamental changes must be 
made to the duties and responsibilities 
of the post and other means of 
providing the Welsh language service 
will need to be established before it is 
re-advertised with Welsh as desirable. 



1 St Mathias Church of England School V Crizzle, 
[1993] IRLR 472 



5.2 Lefelau iaith 

Yng nghyd destun cymwysterau hyfforddi, 
nid yw'r Bwrdd yn cymeradwyo un 
model ar gyfer cydnabod lefelau sgiliau. 
Defnyddir lefelau ar gyfer maes Cymraeg 
i Oedolion yn bennaf, neu o fewn y 
maes cymwysterau galwedigaethol. 
e.e. NVQ, lefelau Cymraeg i Oedolion neu 
gymhwyster arall. Maent i gyd yn addas. 

Dyma'r dangosydd a ddefnyddir gan y Bwrdd 
ar gyfer adrodd ar hyfforddiant sgiliau: 

Nifer a chanran y staff (siaradwyr 
Cymraeg a dysgwyr) sydd wedi derbyn 
hyfforddiant yn y Gymraeg i lefel o 
gymhwyster penodol. 

Mae nifer o sefydliadau yn adnabod gallu 
ieithyddol eu gweithlu drwy ddefnyddio 
hunanasesiad lefelau iaith - ILafar, 
ysgrifenedig ac ati. Mae'r lefelau hyn wedi 
eu creu gan y sefydliadau eu hunain at 
ddefnydd mewnol. Gall y dull yma fod yn 
effeithiol ar gyfer casglu gwybodaeth. Ceir 
enghraifft o hunanasesiad lefelau wedi ei 
selio ar fframwaith ALTE (The Association of 
Language Testers of Europe) yn Atodiad 3. 

Yn nhermau recriwtio mae'r Bwrdd yn 
ffafrio dynodi swyddi'n ddau gategori sef 
datgan fod y Gymraeg naill ai'n ofyniad 
'hanfodol' neu 'ddymunol' ar gyfer y 
swydd dan sylw. Nid yw'r Bwrdd yn annog 
defnyddio lefelau i gymryd lie y dynodiadau 
hanfodol / dymunol. 

Fodd bynnag, ar 61 penderfynu a yw'r 
Gymraeg yn ofyniad hanfodol neu'n 
ddymunol ar gyfer y swydd gall sefydliad 
ystyried natur y rhagofynion ieithyddol sydd 
ei angen er mwyn gallu cyflawni'r swydd. 
Gellir defnyddio model siarad, ysgrifennu, 
deall ac ati bryd hynny. Mae angen gofal 
fodd bynnag nad trwy ddefnyddio lefelau y 
bydd y sefydliad yn egluro wrth ymgeiswyr 



5.2 Language levels 

In terms of training qualifications, the 
Board does not endorse one particular 
model for acknowledging skill levels. 
Levels are mainly used for Welsh for 
Adults, or in vocational qualifications 
e.g. NVQ, Welsh for Adults' levels or other 
qualifications. These are all suitable. 

This is the indicator used by the Board for 
reporting skills training: 

The number and percentage of staff 
(Welsh speakers and learners) 
who have received training in Welsh 
to a specific level of competency. 

Many organisations identify the linguistic 
capacity of their workforce by using a 
language levels self-assessment - oral, 
written etc. These levels have been 
created by the organisations themselves 
for internal use. This approach can be 
effective in terms of collating information. 
There is an example of a levels self- 
assessment based on the ALTE framework 
(The Association of Language Testers of 
Europe) in Appendix 3. 

In terms of recruitment, the Board favours 
designating posts in two catergories: 
stating that Welsh is either an 'essential' 
or 'desirable' requirement for the post. 

The Board does not encourage the use of 
levels in place of the essential/desirable 
designations. 

However, after determining whether Welsh 
is an essential or desirable requirement 
an organisation can then consider the 
necessary linguistic prerequisites for 
carrying out the post. The speaking, 
writing, understanding etc model can 
then be used. An organisation should be 
careful to avoid using levels to explain 
to a candidate what the post's linguistic 



36 



yn union beth yw rhagofynion ieithyddol 
swydd gan fod dulliau llawer mwy effeithiol 
a dealladwy o gyfleu'r rhagofynion i 
ymgeisydd. Gweler 5.5.1 am enghreifftiau. 

5.3 Gofynion a rhagofynion iaith 
mewn hysbysebion swyddi 

Mae arolwg 2 ar ran Bwrdd yr Iaith Gymraeg 
wedi darganfod bod amryw o gyrff cyhoeddus 
yn peidio a nodi'r Gymraeg yn hanfodol ar 
gyfer unrhyw swyddi - hyd yn oed swyddi sy'n 
delio a sefyllfaoedd sy'n hynod o iaith sensitif. 

Y rhesymau a roed dros beidio nodi'r 
Gymraeg yn hanfodol oedd ansicrwydd 
cyfreithiol a rhagdybiaeth neu brofiad 
blaenorol na fydd siaradwyr Cymraeg 
yn cynnig am swydd sy'n datgan bod 
'y Gymraeg yn hanfodol’. 

Mae Sgiliau Dyfodol Cymru (prosiect 
ymchwil er mwyn sefydlu anghenion 
sgiliau cyffredinol Cymru gyfan) yn diffinio 
sgiliau Cymraeg fel "Y gallu i ddarllen, 
ysgrifennu a siarad Cymraeg ar lefel 
sy’n angenrheidiol i weithredu a symud 
ymlaen, yn y gwaith a thu hwnt.” 

Dylai hysbysebion a swydd ddisgrifiadau 
fod yn eglur pan yn disgrifio'r sgil neu 
gymhwyster angenrheidiol i weithio trwy 
gyfrwng y Gymraeg. Un dull o wneud hyn 
yw drwy ddefnyddio geiriad perthnasol 
hawdd ei ddirnad pan yn hysbysebu. 

Dywed cyflogwyr sydd wedi ychwanegu 
geiriad recriwtio ymarferol a pherthnasol 
hr swydd eu bod wedi bod yn fwy 
llwyddiannus wrth benodi siaradwyr 
Cymraeg (a thrwy hynny'n fwy effeithlon a 
chost-effeithiol). 

2 Cynllunio a Rheoli Sgiliau Dwyieithog, Astudiaeth 
ar ran Bwrdd yr Iaith Gymraeg gan Cwmni Iaith, 
2006 



prerequisites are, as there are far more 
clear and effective ways of communicating 
the prerequisites to a candidate. See 5.5.1 
for examples. 

5.3 Language requirements 
and prerequisites in job 
advertisements 

A survey 2 carried out on behalf of the 
Welsh Language Board has discovered 
that a variety of public bodies do not state 
that the Welsh language is essential for 
any post - even posts which deal with 
situations which are extremely sensitive in 
terms of language. 

The reasons given for not stating that Welsh 
is essential were legal uncertainty and the 
presumption or previous experience that 
Welsh speakers will not apply for a post 
which states that 'Welsh is essential. 

Future Skills Wales (a research project to 
establish general skills needs of Wales) 
define Welsh skills as “The ability to 
read, write, and speak Welsh at a level 
necessary to function and progress at 
work and in society in general.” 

Advertisements and job descriptions 
should be clearwhen describing the 
necessary skill or qualification to work 
through the medium of Welsh. One way 
of doing this is to use relevant and user- 
friendly wording in advertisements. 

Employers who have added practical and 
relevant recruitment wording for the post 
say that they have been more successful in 
appointing Welsh speakers (and as a result 
of that more efficient and cost-effective). 

2 The Planning and Management of Bilingual 
Skills, a Study conducted on behalf of the Welsh 
Language Board by Cwmni Iaith, 2006 



5.4 Manyleb person 

Mae gwahaniaeth cyfreithiol ac 
ymarferol rhwng yr iaith fel cymhwyster 
a'r iaith fel sgil ar gyfer cyfLawni dibenion 
swydd. 

Mae'r Bwrdd o’r tarn y dylid cynnwys 
cyfeiriadau safonoL o dan y pennawd 
'SgiLiau ar gyfer cyfLawni'r swydd' neu 
debyg yn y manyLeb person. Gellir cynnwys 
is-bennawd e.e. 'Iaith Gweithio' yn y 
fanyleb. 

Dylid dangos cymhwyster iaith er 
enghraifft TGAU, safon uwch neu gradd yn 
y Gymraeg neu dystysgrif cyfieithu a.y.y.b. 
ar wahan yn ei briod Le ar fanyleb. 

Enghraifft o ddynodi'r Gymraeg fel sgil 
mewn manylebau person. 

Rheolwr prosiect 

Gwrando a Siarad: 

Gallu cyflwyno pob agwedd o'r swydd 
ar lafar yn hyderus drwy gyfrwng 
y Gymraeg a'r Saesneg gystal a'i 
gilydd. Bydd hyn yn cynnwys gwneud 
cyflwyniadau cyhoeddus yn y ddwy 
iaith. 

Darllen a Dealt: 

Gallu defnyddio a dehongli'n gywir 
unrhyw wybodaeth o amrywiol 
ffynonellau drwy gyfrwng y Gymraeg 
a'r Saesneg ar gyfer cyflawni holl 
agweddau'r swydd. 

Ysgrifennu: 

Gallu cyflwyno gwybodaeth yn 
ysgrifenedig drwy gyfrwng y Gymraeg 
a'r Saesneg mewn modd gwbl hyderus 
gan ddefnyddio'r dull a'r iaith fwyaf 
priodol ar gyfer y pwnc a'r gynulleidfa. 



5.4 Person specification 

There is a legal and practical difference 
between language as a qualification and 
language as a skill in terms of fulfilling 
the requirements of a post. 

The Board believes that standard 
references should be included under the 
heading 'Skills required for the post' or 
similar wording in the person specification. 
A sub-heading could be included e.g. 
'Working Language' in the specification. 

A language qualification such as a GCSE, 

A level or degree in Welsh or a translation 
certificate etc should be shown separately 
in the relevant place in a specification. 

An example of designating Welsh as a skill 
in person specifications. 

Project manager 

Listening and Speaking: 

Able to fulfil all spoken aspects of 
the post with confidence through 
the medium of English and Welsh to 
the same standard. This will include 
giving public presentations in both 
languages. 

Reading and Understanding: 

Able to use and interpret any 
information from various sources 
through the medium of English and 
Welsh in order to fulfil all aspects of 
the post. 

Writing: 

Able to present information in writing 
through the medium of English and 
Welsh with complete confidence using 
the most appropriate method and 
language for the subject and audience. 



38 



Cynorthwyydd chwarae 

Gwrando a Siarad: 

Gallu cyflwyno pob agwedd o'r swydd 
ar lafar yn hyderus drwy gyfrwng y 
Gymraeg a'r Saesneg gystal a'i gilydd. 

Darllen a Dealltwriaeth: 

Gallu defnyddio a dehongli'n gywir 
unrhyw wybodaeth o amrywiol 
ffynonellau ar gyfer cyflawni holl 
agweddau'r swydd. 

Ysgrifennu: 

Gallu llenwi ff u rf le n safonol a llunio 
llythyr byr drwy gyfrwng y Gymraeg 
a Saesneg drwy ddefnyddio cyfres 
o frawddegau allweddol i gyfleu 
gwybodaeth syml. 



Play assistant 

Listening and Speaking: 

Able to fulfil all spoken aspects of 
the post with confidence through the 
medium of English and Welsh to the 
same standard. 

Reading and Understanding: 

Able to use and interpret any 
information from various sources in 
order to fulfil all aspects of the post. 

Writing: 

Able to complete a standard form 
and write a short letter through the 
medium of English and Welsh by 
using a series of key sentences to 
communicate basic information. 



5.5 Sgiliau iaith mewn disgrifiad 
swydd 

Bydd asesiad sgiliau iaith wedi rhoi 
diffiniad o ofynion sgil iaith y swydd a dylid 
geirio hynny yn y swydd ddisgrifiad yn syml 
a theg. 

Dylid geirio'r manylion yn ofalus. 

Gwell fyddai disgrifio pa fath o 
gymwyseddau Cymraeg sy'n hanfodolyn 
hytrach na defnyddio geiriad cyffredinol yn 
unig. Er enghraifft os yw'r gallu i siarad 
Cymraeg yn hanfodol byddai disgrifiad 
o'r union ofynion ieithyddol yn gymorth i 
ymgeiswyr e.e. 'Bydd y sawl a benodir yn 
gallu sgwrsio'n hyderus a chartrefol yn 
Gymraeg a Saesneg gyda chwsmeriaid". 

Os yn chwilio am ymgeiswyr all ysgrifennu 
yn y Gymraeg gellid cynnwys disgrifiad 
megis 'Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn 
gallu ateb ymholiadau llafaryn Gymraeg a 
Saesneg yn ogystal ag ateb gohebiaeth yn 
y ddwy iaith.' Gellid ychwanegu 



5.5 Language skills in a job 
description 

A language skills assessment will have 
provided a definition of the language skills 
requirement of the post and that should be 
worded plainly and impartially in the job 
description. 

The details should be worded carefully. 

It would be better to describe what kind of 
Welsh language competencies are essential 
or desirable rather than simply using 
generic wording. For example if the ability to 
speak Welsh is essential, a description of the 
exact linguistic requirements would assist 
candidates e.g. 'The successful candidate 
will be able to converse with customers with 
confidence and ease in both English and 
Welsh'. If seeking candidates able to write 
in Welsh, a description such as 
'The successful candidate will be able to 
answer verbal enquiries in English and 
Welsh as well as respond to correspondence 







'Cynigir hyfforddiant i wella Cymraeg 
ysgrifenedig os bydd angen.' 

Mae nifer o sefydliadau cyhoeddus yn 
cynhyrchu disgrifiadau swydd generig ar 
gyfer swyddi. Dylai rheolwyr fod yn hyblyg 
wrth weithio gyda disgrifiadau swydd 
generig ac ystyried yr iaith Gymraeg 
bob amser cyn hysbysebu swydd wag 
gan ystyried ffactorau ieithyddoL ardaL a 
gallu swyddfeydd neu dimau i ddarparu 
gwasanaeth Cymraeg. Dylid sicrhau 
bod modd i reoLwyr ychwanegu gofynion 
ieithyddoL penodoL i gynnwys cyffredinoL y 
disgrifiad swydd a manyLeb person, 
yn 61 yr amgytchiadau ar y pryd. 

5.5.1 Geiriad rhagofyniad mewn 
swydd ddisgrifiad 

Ar 61 categoreiddio'r gofynion iaith 
ar sail anghenion y gwasanaeth 
dylid ystyried rhagofynion y swydd 
gan fanylu ary sgiliau iaith fydd eu 
hangen i gyflawni'r gwaith - ysgrifennu 
adroddiadau, siarad yn gyhoeddus 
neu ateb ffon. Mae'n bwysig osgoi rhoi 
disgwyliadau ieithyddoL sy'n uwch na 
gofynion y swydd am resymau ymarferoL 
a chyfreithioL. Isod ceiramrediad o 
gymwyseddau y gellid eu cynnwys 
mewn rhagofynion swydd. 

Bydd y sgrinio cychwynnol ac yna pennu'r 
cymwyseddau sydd eu hangen yn cynnig 
geiriad gwrthrychoL a swydd benodoL. 

Enghreifftiau o eiriad yn gofyn am 
ragofynion iaith mewn hysbyseb swydd: 

Clerc Apwyntiadau 

Mae'r gallu i sgwrsio'n gartrefol gyda 
chwsmeriaid yn Gymraeg yn hanfodol 
ar gyfer y swydd. 



in both languages' could be used. 

'Training will be offered to improve written 
Welsh if needed' could be added. 

Many public organisations produce generic 
job descriptions. Managers should be 
flexible with generic job descriptions and 
should always bear the Welsh language in 
mind before advertising a post. They should 
consider the Linguistic make-up of the 
area and the capacity of offices or teams to 
provide a Welsh language service. Managers 
should be able to add specific language 
requirements to the general content of the 
job description and person specification 
according to current circumstances. 

5.5.1 Wording prerequisites in a job 
description 

After categorising the language 
requirements based on service needs 
the prerequisites of the post should be 
considered detailing the language skills 
needed to undertake the work - writing 
reports, public speaking or answering 
the telephone. It is important not to set 
linguistic expectations which are higher 
than the requirements of the post for 
practical and Legal reasons. Below is a 
range of competencies which could be 
included in prerequisites for a post. 

Initial screening and subsequent setting 
of the required competencies will provide 
objective wording specific to the post. 

Examples of wording asking for language 
prerequisites in a job description: 

Appointments Clerk 

The ability to converse at ease with 
customers in Welshis essential for the 
post. 



40 



Gweithiwr Cymdeithasol 

Mae'r gallu i baratoi adroddiadau 
cleient yn Gymraeg yn hanfodol ar 
gyfer y swydd. 

Swyddog Cyllid 

Byddai'n ddymunol pe gallai'r 
ymgeisydd llwyddiannus ateb 
gohebiaeth symlyn Gymraeg. 

Rheolwr Prosiect 

Mae'r gallu i roi cyflwyniadau cyhoeddus 
a pharatoi adroddiadau yn Gymraeg yn 
hanfodol ar gyfer y swydd hon. 

Derbynnydd 

Mae'r gallu i siarad Cymraeg gyda'n 
cwsmeriaid yn ddymunol ar gyfer y 
swydd hon. 

Swyddog Gofal Cymdeithasol 

Mae'r gallu i gynnal sgwrs syml yn y 
Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd 
hon. 

Seicolegydd Addysg 

Mae'r gallu i gynnal asesiadau 
seicolegol trwy gyfrwng y Gymraeg 
a'r Saesneg a'r gallu i gyflwyno 
gwybodaeth yn ysgrifenedig yn y ddwy 
iaith yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. 

Cyfarwyddwr 

Rydym yn chwilio am gyfarwyddwr 
sy'n gallu defnyddio'r Gymraeg i safon 
uchel ar lafar ac yn ysgrifenedig er 
mwyn ymgymryd a chyfweliadau yn y 
wasg ac ymateb i ohebiaeth dechnegol. 

Swyddog Amgylchedd 

Mae'r gallu i lunio dogfennau 
technegol yn y Gymraeg a'r Saesneg 
yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. 



Social Worker 

The ability to prepare client reports in 
Welsh is essential for the post. 

Finance Officer 

It would be desirable if the successful 
candidate could respond to basic 
correspondence in Welsh. 

Project Manager 

The ability to give public presentations 
and prepare reports in Welsh is 
essential for this post. 

Receptionist 

The ability to speak Welsh with our 
customers is desirable for this post. 

Social Care Officer 

The ability to conduct a simple 
conversation in Welsh is essential for 
this post. 

Educational Psychologist 

The ability to conduct 
psychological assessments through 
the medium of English and Welsh 
and the ability to present written 
information in both languages is 
essential for this post. 

Director 

We are looking for a director 
who can both speak and write 
Welsh to a high standard in order 
to conduct interviews with the 
press and respond to technical 
correspondence. 

Environment Officer 

The ability to produce technical 
documents in English and Welsh is 
essential for this post. 







Swyddog leuenctid 

Mae'r gallu i arwain gweithgareddau 
i blant a phobl ifanc trwy gyfrwng y 
Gymraeg yn hanfodol i’r swydd hon. 

Swyddog Gweinyddol 

Mae'r gallu i ysgrifennu llythyrau a 
chofnodion mewn Cymraeg cywiryn 
hanfodol ar gyfer y swydd hon. 

Ffisiotherapydd 

Mae'r gallu i roi cyfarwyddiadau a 
chyngor yn y Gymraeg yn hanfodol ar 
gyfer y swydd hon a'r gallu i ysgrifennu 
yn y Gymraeg yn ddymunol. 

5.6 Pecyn recriwtio 

Yr arfer gorau yw darparu'r holl 
ddeunyddiau mewn pecyn recriwtio 
gan gynnwys y deunyddiau safonol 
a'r wybodaeth benodol am swydd yn 
ddwyieithog beth bynnag yw gofynion 
ieithyddol y swydd. Mae darparu'r 
wybodaeth a'r ffurflen gais yn ddwyieithog 
yn fater o gyfle cyfartal. Mae nifer o gyrff 
cyhoeddus yn gosod eu pecynnau recriwtio 
ar eu gwefannau lie caiff y defnyddiwr 
ddewis iaith. 

Tra'n gweithio tuag at y nod o ddarparu 
popeth yn ddwyieithog gellid llunio 
deunydd safonol am bob swydd yn 
ddwyieithog gyda'r deunydd mwy penodol 
yn ddwyieithog pan fo dwyieithrwydd / 
sgiliau iaith yn berthnasol i'r swydd. 

Dylai cynllun iaith sefydliadau unigol 
fanylu areu hymrwymiad o ran defnyddio'r 
Gymraeg mewn pecynnau swydd. 

Nid yw'n arfer da i gynhyrchu pecyn swydd 
Saesneg yn unig lie fo gofynion sgiliau iaith 
Gymraeg i'r swydd honno. 



Youth Officer 

The ability to lead activities for children 
and young people through the medium 
of Welsh is essential for this post. 

Administrative Officer 

The ability to write letters and record 
minutes correctly in Welsh is essential 
for this post. 

Physiotherapist 

The ability to give instructions and 
advice in Welsh is essential for this 
post and the ability to write in Welsh is 
desirable. 



5.6 Recruitment pack 

It is best practice to provide all the 
material in a recruitment pack bili ngually, 
including the standard material and 
specific information on a post, whatever 
the post's linguistic requirements. 
Providing both the information and 
application form in a bilingual format is a 
matter of equal opportunities. A number 
of public sector organisations provide 
their recruitment packs on their websites 
where the user may choose their preferred 
language. 

Whilst working towards the aim of 
providing everything bilingually, 
standard material may be produced for 
every post in a bilingual format with 
more specific information being provided 
bilingually when bilingualism / language 
skills are relevant to the post. Individual 
organisations' language schemes should 
detail their commitment to using the 
Welsh language in recruitment packs. 
Producing English-only packs where a 
post has Welsh language requirements is 
not considered good practice. 



42 



5.7 Ffurflen gais a cheisiadau 
swydd 

Rhaid Trswyddogion sy'n cloriannu'r 
ceisiadau unai fod yn ddwyieithog neu 
dderbyn cyfieithiad o gais Cymraeg. 

Dylid sicrhau bod sefydliad yn gallu 
derbyn ceisiadau swyddi yn y Gymraeg 
yn unig ac ymdrin a hwy mewn modd 
priodol. 

Yn ddibynnol ary rhagofynion mae'n 
bosibly bydd angen gofyn am fanylion 
am yr iaith Gymraeg mewn dau le ar y 
ffurflen gais - 

(i) cymhwyster er enghraifft gradd yn y 
Gymraeg neu dystysgrif cyfieithu. 

(ii) sgil ar gyfer cyflawni'r swydd 

Gellir hefyd cynnwys cwestiwn yn gofyn 
am ddewis iaith yr ymgeisydd ar gyfer 
cyfweliad. 

Os cewch eich dewis am gyfweliad yma 
mha iaith yr hoffech gael eich cyfweld? 

Cymraeg / Saesneg 

5.8 Ffurflen cyfle cyfartal 

Mae angen cynnwys bylchau safonol 
ynglyn a gallu ieithyddol ar ffurflenni 
monitro cyfle cyfartal safonol y sefydliad. 
Mae hyn yn fater cyfle cyfartal yn ogystal a 
chofnodi sgiliau. 



Bylchau posib: 





Siarad 

Cymraeg 


Darllen 

Cymraeg 


Ysgrifennu 

Cymraeg 


Dim 








Ychydig 








Eithaf da 








Rhugl 









5.7 Application form and job 
applications 

The officers responsible for evaluating 
applications should either be bilingual or 
be provided with a translation of a Welsh 
application form. Steps must be taken to 
ensure that an organisation can receive job 
applications in Welsh only and deal with 
them in an appropriate manner. 

Depending on the prerequisites it is 
possible that details on the Welsh 
language will be required in two places on 
the application form - 

(i) qualification for example a degree in 
Welsh or translation certificate. 

(ii) skill for carrying out the role. 

A question may also be included on the 
applicant's preferred language for an 
interview. 

If you are selected for an interview in 
which language would you like to be 
interviewed? 

English / Welsh 

5.8 Equal opportunities form 

Standard boxes on linguistic ability need to 
be included on the organisation's standard 
equal opportunities monitoring forms. This 
is a matter of equal opportunities as well 
as the recording of skills. 

Possible boxes: 





Speak 

Welsh 


Read 

Welsh 


Write 

Welsh 


None 








A little 








Fairly good 








Fluent 











5.9 Cyfweliad recriwtio 

Mae mwy nag un dull cywir o ddelio gyda 
cyfweliadau recriwtio ond mae rhai camau 
pwysig y geLLid eu cymryd er mwyn sicrhau 
triniaeth mor deg a phosib a sicrhau 
canLyniad boddhaoL 

5.9.1. 

Er mai ymarferiad cystadLeuoL yw 
cyfweliad, awgrym y Bwrdd yw ei bod 
yn arfer da cynnig cyfleon i ymgeiswyr i 
ddefnyddio eu dewis iaith (Cymraeg neu 
Saesneg] pan yn trefnu cyfweliadau a 
chynllunio'r broses er mwyn bod mor 
deg a phosib gyda phawb. 

5.9.2 

Dylid hysbysu'r ymgeisydd beth fydd y 
drefn ieithyddol yn y cyfweliad fel bod 
ymgeisydd yn gwybod beth i'w ddisgwyl 
ymlaen llaw ac yn gallu paratoi, 

(e.e. yr angen i ddangos gallu yn y ddwy 
iaith, iaith y panelwyr, cyfieithu ary pryd 
neu gwestiynau yn y ddwy iaith, 
prawf iaith ar wahan, ayyb). 



5.9.3. 

Os yw'n bosibl, dylai aelodau'r panel 
cyfweld fod yn ddwyieithog. Os nad 
yw hynny'n bosibl dylai cynifer a 
phosib ohonynt fod yn ddwyieithog. 

Dylid cyfethol swyddog dwyieithog 
ychwanegol i gyfweld os nad yw'r 
swyddogion arferolyn siarad Cymraeg. 

5.9.4 

Mae'n arferiad gan sawl sefydliad i 
ddarparu gwasanaeth cyfieithu ary pryd 
i banelwyr di-Gymraeg. Bydd angen 



5.9 Recruitment interview 

There is more than one correct approach 
to dealing with recruitment interviews but 
there are some important steps which can 
be taken to ensure as fair a treatment as 
possible and to ensure satisfactory results. 

5.9.1 

Although an interview is a competitive 
exercise, the Board suggests that it 
is good practice to offer candidates 
the opportunity to use the language of 
their choice (Welsh or English] when 
arranging interviews and planning the 
process in order to treat everyone as 
fairly as possible. 

5.9.2 

The candidate should be advised of 
how the interview will be conducted 
in terms of which language(s) will be 
used so that they are aware of what to 
expect beforehand and able to prepare, 
(e.g. the need to show ability in both 
languages, the language spoken by 
the panel, simultaneous translation or 
questions in both languages, a separate 
language test, etc). 

5.9.3 

Where possible, members of the 
interview panel should be bilingual. 

If that is not possible, as many as 
possible should be bilingual. An 
additional bilingual officer should be 
co-opted to take part in the interview if 
the regular officers do not speak Welsh. 

5.9.4 

Many organisations choose to provide a 
simultaneous translation service for non- 
Welsh speaking members of the panel. 



44 



i God Ymarfer y sefydliad roi sylw i 
briodoldeb cyfweld gyda chyfieithu gan 
roi arweiniad da os gwneir hynny. 



5.9.5. 

Dylid briffio'r panelwyr mewn dull 
safonol ynglyn a gofynion cynnal 
cyfweliad dwyieithog, a pherthnasedd 
(os oes] y sgil iaith i gyfrifoldebau'r 
swydd. 

5.9.6 

Yn 61 tystiolaeth a gasglwyd ar ran y 
Bwrdd 3 mae nifer o gyrff cyhoeddus 
eisoes yn cynnig cyfweliad drwy gyfrwng 
y Gymraeg i ymgeiswyr fel arfer safonol 
beth bynnag fo gofynion y swydd. 

Pan fo'r Gymraeg yn hanfodol ar 
gyfer swydd ymddengys bod mwy fyth 
yn cynnal y rhan fwyaf neu ran o'r 
cyfweliad yn Gymraeg. Mae'n arfer 
da i gynnig cyfweliad trwy gyfrwng 
y Gymraeg beth bynnag yw gofyniad 
ieithyddol y swydd. 

5 10 Profi sgiliau iaith 

Pan fo cyfiawnhad dros ddynodi sgiliau 
iaith fel meini prawf hanfodol neu 
ddymunol, bydd angen i'r ymgeiswyr 
sefyll prawf. Mae angen amrywio'r modd 
y profir sgiliau iaith yn 61 dyletswyddau'r 
swydd. Gall cwestiynau llafar yn y Gymraeg 
fod yn ddigonol ar gyfer swydd lie mae'r 
gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol neu'n 
ddymunol ar gyfer cyflawni'r swydd ond 
pan fo angen gallu defnyddio'r Gymraeg 

3 Cynllunio a Rheoli Sgiliau Dwyieithog, Astudiaeth 
ar ran Bwrdd yr Iaith Gymraeg gan Cwmni Iaith, 
2006 



The organisation's Code of Practice will 
need to examine the appropriateness of 
conducting interviews using a translator 
and should provide sound guidance if 
this is the chosen method. 

5.9.5. 

Members of the panel should be briefed, 
according to standard procedures, 
on the requirements of conducting a 
bilingual interview, and the relevance 
(if applicable] of the language skill to 
the responsibilities of the post. 

5.9.6 

According to evidence collected on 
behalf of the Board 3 a number of public 
bodies already offer interviews through 
the medium of Welsh to candidates 
as standard practice whatever the 
requirements of the post. When the Welsh 
language is essential to a post it appears 
that even more conduct the majority or 
part of the interview in Welsh. It is good 
practice to offer an interview through 
the medium of Welsh irrespective of the 
language requirements of the post. 

5 10 Testing language skills 

Where language skills have been justifiably 
set as essential or desirable criteria, 
there will be a need to test applicants. 

The way in which language skills are 
tested needs to vary according to the 
duties of the post. Oral questions in 
Welsh can be sufficient for a post where 
the ability to speak Welsh is essential or 
desirable in order to fulfil the role but 
when the Welsh language needs to be 

3 The Planning and Management of Bilingual 
Skills, a Study conducted on behalf of the Welsh 
Language Board by Cwmni Iaith, 2006 



yn ysgrifenedig yna fe all fod angen prawf 
ysgrifenedig byr. Dylai'r prawf ysgrifenedig 
adlewyrchu'r math o iaith y mae angen ei 
defnyddio wrth wneud y swydd. 

5.11 Cloriannu ymgeiswyr 

Dylai Cod Ymarfer y sefydliad nodi bod 
angen i'r sawl sy'n cloriannu ymgeiswyr 
ddeall anghenion ieithyddol y swydd a 
dylid darparu dull gwrthrychol i'r panel i 
gloriannu gan adlewyrchu yr hyn a nodir yn 
y manyleb person. 

5.12 Cytundeb gwaith 

Mae dysgu iaith yn cymryd amser ac fe 
ddylid ystyried yn ofalus cyn rhoi amod 
dysgu fel modd o lenwi swydd lie mae 
angen sgiliau Cymraeg. Dylid ystyried a 
fyddai'n haws i siaradwr Cymraeg ddysgu 
sgiliau eraill er mwyn gallu cyflawni'r 
swydd. Mae'n bosibl y byddai'n haws 
hyfforddi siaradwyr Cymraeg rhugl yn y 
sgiliau galwedigaethol nag i unigolyn di- 
Gymraeg ddysgu Cymraeg. Fodd bynnag, 
os yw dysgu'r Gymraeg i safon benodol yn 
amod swydd rhaid nodi hynny'n ffurfiol o 
fewn cytundebau gwaith er mwyn sicrhau 
bod rheidrwydd ar unigolyn i gyrraedd y 
safon disgwyliedig o fewn cyfnod penodol. 
Mae angen cysylltu'r amod i gynllun 
dysgu clir ar gyfer y swyddog dan sylw ac 
i ddull o asesu llwyddiant. Gellid hefyd 
ystyried cynnwys y cyfrifoldeb i gynnig 
gwasanaethau dwyieithog o fewn cytundeb 
gwaith. Dylid cyfeirio hefyd at adran 6.5 o'r 
arweiniad hwn. 



used in writing a short written test may be 
required. The written test should reflect 
the kind of language which needs to be 
used in carrying out the job. 

5.11 Evaluating candidates 

The organisation's Code of Practice should 
note that those responsible for evaluating 
candidates need to understand the linguistic 
needs of the post and the panel should 
be provided with an objective method of 
evaluating candidates according to what is 
set out in the person specification. 

5.12 Contract of employment 

Learning a language takes some time 
and careful consideration should be given 
before making it a condition of employment 
as a means of filling a post where 
Welsh language skills are a necessity. 
Organisations should consider whether 
it would be easier for Welsh speakers to 
learn other skills in order to carry out the 
post. It may be the case that it is easier to 
train fluent Welsh speakers in occupational 
skills than it is for a non-Welsh speaker to 
learn Welsh. However, if learning Welsh to 
a specific standard is a condition of the post 
that has to be formally noted in contracts 
of employment to ensure that individuals 
are required to reach the expected standard 
within a specific timeframe. The condition 
needs to be linked to a clear learning plan 
for the officer in question and to a method 
of assessing success. Consideration could 
also be given to including the responsibility 
for offering bilingual services in a contract 
of employment. Reference should also be 
made to section 6.5 of this guidance. 



46 



5.13 Anwytho 

Mae cyfnod sefydlu staff newydd yn eu 
swyddi yn allweddol bwysig o ran dechrau 
sefydlu eu dealltwriaeth o ddiwylliant 
mewnol y corff a'r ymddygiad a ddisgwylir 
ganddynt. Mae'n briodol felly i sefydliad 
ystyried sut y mae am gyfleu i staff newydd 
y cysyniad o ddefnyddio sgiliau iaith staff i 
ddarparu gwasanaeth dwyieithog. 

Dyma rai o'r d u Ilia u a ddefnyddir gan gyrff 
cyhoeddus er mwyn cyflawni hyn: 

(i) Cynnwys gwybodaeth am gynllun 
iaith y sefydliad mewn pecyn sefydlu 
i staff newydd. 

(ii) Pob aelod newydd o staff yn derbyn 
crynodeb o'r cynllun iaith a / neu 
gopi cyflawn o'r cynllun iaith. 

(iii) Cyflwyniad neu weithdy ar gyfer staff 
newydd, fel rhan o gwrs sefydlu neu 
hyfforddiant 'gofal cwsmer' i staff 
newydd. 

(iv) Staff newydd yn derbyn canllawiau a 
/ neu sesiynau briffio ar weithredu'r 
rhannau hynny o'r cynllun iaith sy'n 
berthnasol i'w swydd. 



5.13 Induction 

The induction period for new staff is vitally 
important with regard to establishing 
their understanding of the organisational 
culture and the way in which they are 
expected to behave. Therefore, it is 
appropriate for an organisation to consider 
how it wishes to make new recruits aware 
of the concept of using their language 
skills to provide a bilingual service. 

Some approaches adopted by public bodies 
in order to achieve this are as follows: 

(i) Including information on the 
organisation's language scheme in 
an induction pack for new members 
of staff. 

(ii) Every new member of staff to receive 
a summary of the language scheme 
and/or the language scheme in full. 

(iii) A presentation or workshop for 
new members of staff, as part of an 
induction course or 'customer care' 
training for new members of staff. 

(iv) New members of staff to receive 
guidance and/or briefing sessions on 
implementing the relevant parts of 
the language scheme to their post. 



48 



Dehongliad o’r sefyllfa gyfreithiol - 
iaith a recriwtio 



Interpretation of the legal position - 
language and employment 




49 



Dangosodd arolwg 4 ar ran Bwrdd yr laith 
Gymraeg bod nifer o gyrff cyhoeddus yn 
peidio a nodi'r Gymraeg fel sg i L hanfodol 
oherwydd ansicrwydd cyfreithiol. Er bod 
y ddogfen arweiniol yma yn hyrwyddo yr 
iaith Gymraeg a gweithleoedd dwyieithog 
mae'n bwysig nad oes penderfyniadau yn 
cael eu cymryd a fydd yn gwahaniaethu 
yn erbyn grwpiau sy'n cael eu gwarchod 
yn gyfreithiol. Yn yr adran yma trafodir 
y deddfau a'r cytundebau sy'n arwain 
y ddogfen yma. Mae'n bwysig bod gan 
sefydliadau bolisi'au cyflogaeth sy'n 
delio a'r materion hyn mewn modd 
sy'n cydymffurfio gyda'r ddeddfwriaeth 
berthnasol a chyda'r adran hon. 

Dylai hyn fod o gymorth sicrhau fod 
sefydliad yn gweithredu yn briodolwrth 
hyrwyddo gweithlu dwyieithog. 

Mae'r drafodaeth isod yn rhoi manylion 
deddfwriaeth berthnasol ac achosion a allai 
gael eu defnyddio i ddarparu tystiolaeth 
i gefnogi'r symudiad tuag at weithlu 
dwyieithog. Mae'n bwysig nodi bod unrhyw 
achos unigolyn dibynnu aryffeithiau a'r 
amgylchiadau ary pryd felly ni fydd yn 
amddiffyniad llwyr i unrhyw achos o wrth 
wahaniaethu. Yn yr un modd darperir yr 
achosion cyfreithiol yn nhestun y ddogfen 
hon fel arweiniad yn unig. Dylid cymryd 
gofal felly wrth ddarllen yr arweiniad hwn 
ac fe all fod yn angenrheidiol neu'n briodol 
i gymryd cyngor cyfreithiol pellach ar 
amgylchiadau unigol unrhyw achos. 



4 Cynllunio a Rheoli Sgiliau Dwyieithog, 
Astudiaeth ar ran Bwrdd yr laith Gymraeg gan 
Cwmni laith, 2006 



A survey 4 conducted on behalf of the Welsh 
Language Board showed that a number 
of public bodies do not state that Welsh is 
an essential skill due to legal uncertainty. 
Although this guidance aims to promote 
the Welsh language and a bilingual 
workforce, it is important that no action 
is taken to discriminate against groups 
protected under the law. In this section we 
examine the acts and agreements which 
form the basis of this guide. It is important 
that organisations have employment 
policies dealing with this issue that are 
compliant with the relevant legislation 
and in accordance with this section. 

This should help ensure that an 
organisation operates appropriately in 
promoting a bilingual workforce. 

The commentary below provides details 
of relevant legislation and cases which 
may be used to provide evidence in 
support of the move towards a bilingual 
workforce. It is important to note that any 
particular case will depend on its own 
facts and circumstances, so this will not 
be an absolute defence to any claim of 
discrimination. Similarly the case law 
contained in this guidance is provided as 
guidance only. Therefore, care should be 
taken when reading this guidance and it 
may be necessary or appropriate to obtain 
further legal advice on the particular 
circumstances of any case. 



4 The Planning and Management of Bilingual Skills, 
a Study conducted on behalf of the 
Welsh Language Board by Cwmni laith, 2006 



50 



6 . 1 . Siarter Ewrop ar gyfer 

leithoedd Rhanbarthol neu 
Leiaf rifol 

Arwyddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig 
y siarter hwn ym Mawrth 2001 ac felly 
ymrwymodd i weithredu'r siarter yng 
nghyswllt y iaith Gymraeg. Un o amcanion 
ac egwyddorion y siarter sy'n allweddol i'r 
canllaw hwn yw nad yw cymryd camau er 
mwyn hyrwyddo cydraddoldeb ieithyddol 
yn camwahaniaethu. 

"The adoption of special measures in 
favour of regional or minority languages 
aimed at promoting equality between 
the uses of these languages and the 
rest of the population or which take due 
account of their specific conditions is not 
considered to be an act of discrimination 
against the users of more widely used 
languages". Erthygl 7, Siarter Ewrop ar 
qyfer leithoedd Rhanbarthol a Lleiafrifol 
1992. 

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig felly 
yn deall yr angen i fabwysiadu mesurau 
arbennig o blaid iaith leiafrifol er mwyn 
hybu cydraddoldeb ieithyddol. Nid yw 
hynny yn tramgwyddo yn erbyn siaradwyr 
ieithoedd mwy eu defnydd. 

"...considering that the right to use a 
regional or minority language in private 
and public life, is an inalienable right 
conforming to the principles embodied in 
the United Nations International Covenant 
on civil and political rights, and according 
to the spirit of the Council of Europe 
Convention for the protection of human 
rights and fundamental freedoms". 
Rhagair, Siarter Ewrop ar gyfer leithoedd 
Rhanbarthol a Lleiafrifol 1992. 

Mae'r Siarter a Deddf yr laith Gymraeg 
ill dau yn gosod y cyd-destun ar gyfer 



6 . 1 . The European Charter 
for Regional or Minority 
Languages 

The UK Government ratified this charter 
in March 2001 thus committing itself 
to its implemention with regard to the 
Welsh language. One of the principles 
of the charter, which is fundamental to 
this guide, is that taking steps to promote 
linguistic equality is not classed as 
discrimination. 

"The adoption of special measures in 
favour of regional or minority languages 
aimed at promoting equality between 
the uses of these languages and the 
rest of the population or which take 
due account of their specific conditions 
is not considered to be an act of 
discrimination against the users of more 
widely used languages". Article 7, The 
European Charter for Regional or Minority 
Languages 1992. 

The UK Government therefore 
understands the need to adopt special 
measures in favour of minority languages 
in order to promote linguistic equality. That 
does not disadvantage the speakers of 
more widely used languages. 

"...considering that the right to use a 
regional or minority language in private 
and public life, is an inalienable right 
conforming to the principles embodied in 
the United Nations International Covenant 
on civil and political rights, and according 
to the spirit of the Council of Europe 
Convention for the protection of human 
rights and fundamental freedoms". 
Preamble, The European Charter for 
Regional or Minority Languages 1992. 

The Charter and the Welsh Language Act 
both provide a context for setting linguistic 



dynodi amodau ieithyddol wrth recriwtio, 
er nad yw'r un ohonynt yn disod Li ’ r angen 
i ddangos bod cyfiawnhad o dan Ddeddf 
Cysylltiadau Hiliol 1976 (fely'i diwygiwyd). 

6 . 2 . Cyfraith Ewrop 

Mae Cyfraith Ewrop yn gwahardd unrhyw 
gamau gan y gwLadwriaethau sy'n 
rhwystro gweithwyr o wLedydd eraiLl 
Ewrop rhag caeL gwaith yn eu gwLad. 

Mae RheoLiad rhif 16/2/68, ynglyn a 
rhyddid gweithwyr i symud o fewn y 
Gymuned yn unoL a Chytundeb Rhufain, 
fodd bynnag yn gwneud eithriad ieithyddol 
penodol. Yn Erthygl 3 nodir bod modd 
cyfiawnhau gofyn am wybodaeth ieithyddol 
arbennig os yw hynny'n rhesymol. 

Under this regulation, provisions laid 
down by law, regulation or administrative 
action or administrative practices of a 
member state shall not apply... 
where, though applicable irrespective of 
nationality, their exclusive or principal 
aim or effect is to keep nationals of 
other member states away from the 
employment offered. 

This provision shall not apply to 
conditions relating to linguistic 
knowledge required be reason of the 
nature of the post to be filled. Erthygl 3, 
Rheoliad rhif 1 6/2/68 

Gan fod Erthygl 3 mewn Rheoliad mae'n 
rhan o gyfraith y Deyrnas Unedig. 

Nid yw Cyfraith Ewrop felly yn rhwystro'r 
gwladwriaethau sy'n aelodau ohoni na 
chyrff cyhoeddus yn y gwladwriaethau 
hynny rhag gosod amod ynglyn a gallu 
ieithyddol pan fydd angen hynny oherwydd 
natur y swydd i'w Ilenwi. 



conditions when recruiting, though neither 
excludes the need to show that these are 
justifiable under the Race Relations Act 
1976 (as amended). 

6 . 2 . European Law 

European Law prohibits member-states 
from preventing workers from other 
European countries from finding work 
in their country. Regulation no. 16/2/68, 
regarding the freedom of movement 
of workers within the Community in 
accordance with the Treaty of Rome, 
however makes a specific linguistic 
exception. Article 3 states that requiring 
special linguistic knowledge may be 
justified if that is reasonable. 

Under this regulation, provisions laid 
down by law, regulation or administrative 
action or administrative practices of a 
member state shall not apply... 
where, though applicable irrespective of 
nationality, their exclusive or principal 
aim or effect is to keep nationals of 
other member states away from the 
employment offered. 

This provision shall not apply to 
conditions relating to linguistic 
knowledge required by reason of the 
nature of the post to be filled. Article 3, 
Regulation no. 16/2/68 

As Article 3 is part of a Regulation it 
is also part of UK law. European law 
therefore does not prevent member-states 
nor public bodies within those member- 
states from setting conditions regarding 
linguistic ability when that is required due 
to the nature of the vacancy. 



52 



6.3 Deddf Cysylltiadau Hiliol 1976 
a’r iaith Gymraeg 

Mae'n debyg mai'r Ddeddf Cysylltiadau 
Hiliol 1 976 fel y'i diwygiwyd gan y 
gwelliannau yn 2000 a 2003 sy'n gosod y 
cyfyngiad mwyaf ar y modd yr ymdrinnir a 
sgiliau iaith wrth gyflogi. 

Fe allai gweithredu amhriodol o ran gosod 
amod y dylai person allu siarad Cymraeg 
fel amod cyflogi dramgwyddo'r Ddeddf 
drwy fod yn weithred o wahaniaethu 
anuniongyrchol. Yn gyffredinol mae'n 
anghyfreithlon gwahaniaethu yn erbyn 
person neu bersonau ar sail hil. Mae hyn 
yn cynnwys lliw, hil, neu darddiad ethnig 
neu genedlaethol. Er enghraifft gall fod yn 
groes i'r Ddeddf Cysylltiadau Hiliol 1976 
(fel y'i diwygiwyd) i roi mantais i bobl o 
gefndir Cymreig dros bobl o gefndiroedd 
cenedlaethol neu ethnig eraill yn y broses 
recriwtio neu yn ystod cyflogaeth. 

Fodd bynnag, mae'r ddeddf yn cynnwys 
eithriad allweddol; os oes gofynion dilys yn 
berthnasol i'r swydd y gellir eu cyfiawnhau 
yn wrthrychol dros hysbysebu swydd gyda 
gofynion ieithyddol yna nid yw hynny'n 
gwahaniaethu'n hiliol yn anghyfreithlon. 
Felly nid yw cynnwys amodau ieithyddol 
mewn hysbyseb swydd (boed yn hanfodol 
a'i pheidio) yn camwahaniaethu'n 
anghyfreithlon os oes cyfiawnhad dros 
wneud hynny. Mae angen ystyried 
prawf cyfreithiol er mwyn pennu os oes 
cyfiawnhad a'i pheidio yn yr amgylchiadau 
hyn. Trafodir hyn ymhellach isod. 

Yn 1 996 pan gyhoeddwyd y canllawiau 
statudol ar baratoi cynlluniau iaith 
Gymraeg, cyhoeddwyd hefyd gytgord 
rhwng Bwrdd yr Iaith Gymraeg a'r 



6.3 Race Relations Act 1976 and 
the Welsh language 

The greatest constraint on the way in 
which language skills are addressed in 
employment is probably that which is 
set out in the Race Relations Act 1976 as 
amended in 2000 and 2003. 

Inappropriate action with regard to 
applying a requirement that a person 
should be able to speak Welsh as a 
condition of employment could contravene 
the Act by being an act of indirect 
discrimination. Generally, it is unlawful 
to discriminate against a person or 
persons on racial grounds. Racial grounds 
includes: colour, race, or ethnic or 
national origins. So for example, it may be 
a contravention of the Race Relations Act 
1976 (as amended) to provide people from 
a Welsh background with an advantage 
over people from other nationalities or 
ethnic backgrounds in a recruitment 
process or during employment. 

However, the act contains a key exception; 
if there are valid reasons linked to the 
job which can be objectively justified 
for advertising a vacancy with linguistic 
requirements then that does not constitute 
unlawful racial discrimination. Therefore, 
applying a Welsh-language requirement 
in a job advert (essential or otherwise) is 
not unlawful discrimination, if doing so is 
justifiable. There is a legal test that needs 
to be considered when determining if 
something is or is not “justifiable" in these 
circumstances. This is covered further below. 

In 1996 when the statutory guidance on 
preparing Welsh language schemes was 
published, a concordat between the Welsh 



Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol (Atodiad 5). 
Byrdwn y cytgord hwnnw, a lofnodwyd gan 
yrArglwydd, bellach, Herman Ousleya'r 
Arglwydd EUis-Thomas, oedd fod materion 
iaith Gymraeg a chydraddoldeb hilyn 
rhan o'r un agenda wrth wahaniaethol. 
Cydnabyddir yma bod y ddau sefyd Liad yn 
anelu at hyrwyddo cydraddoldeb. 

Yn achos Tribiwnlys Boylan v Cyngor 
Sir Ynys Mon 5 dan y Deddf Cysylltiadau 
Hiliol 1976 ym mis Mai 1998, 
penderfynwyd fod Ynys Mon yn iawn 
i ddynodi swydd gweithiwr ieuenctid 
cymunedolyn swydd 'Cymraeg 
hanfodol’ ac yn iawn i beidio a rhoi 
swyddog di Gymraeg ary rhestr fer am 
y swydd na'i benodi. 

"We can see nothing objectionable 
- nothing which cannot be justified - 
in the Council’s practice. If Welsh is 
an essential requirement, then it is 
sensible to use that as a criterion 
when formulating a short-list" 

"The unanimous decision of the 
tribunal is that the complaint under 
the Race Relations Act 1976 fails”. 

Mae'r Bwrdd yn derbyn bod hysbysebu 
swydd gyda'r Gymraeg yn hanfodol neu'n 
ddymunolyn gallu gwahaniaethu yn erbyn 
aelodau o grwpiau hiliol sydd a chanran 
llai na'r arfer o siaradwyr Cymraeg. Fodd 
bynnag, mae'n bosib y gellir cyfiawnhau 
hyn oherwydd angen cyrff cyhoeddus i 
recriwtio siaradwyr Cymraeg er mwyn 
cyflawni eu hymrwymiadau statudol o 
dan eu cynlluniau iaith Gymraeg, cyn 
belled bod yr angen i siarad Cymraeg yn 
"hanfodol" neu'n "ddymunol" i'r rol. 



5 Boylan v Cyngor Sir Ynys Mon: 

Tribiwnlys Diwydiannol: achos rh if 2900883/97 



Language Board and the Commission 
for Racial Equality was also published 
(Appendix 5] and signed by the now Lord 
Herman Ousleyand Lord Ellis-Thomas. 
The core message of this concordat was 
that Welsh language issues and racial 
equality were part of the same anti- 
discrimination agenda recognising that 
both bodies are aiming to promote equality. 

In the Tribunal case of Boylan v. 
Anglesey County Council 5 under the 
Race Relations Act 1976 in May 1998, it 
was decided that Anglesey were correct 
to advertise a vacancy for a community 
youth worker as a 'Welsh essential' 
post and were correct not to place a 
non-Welsh speaker on the shortlist nor 
appoint that individual. 

“We can see nothing objectionable 
- nothing which cannot be justified - 
in the Council’s practice. If Welsh is 
an essential requirement, then it is 
sensible to use that as a criterion 
when formulating a short-list” 

“The unanimous decision of the 
tribunal is that the complaint under 
the Race Relations Act 1976 fails”. 

The Board accepts that advertising a 
vacancy which states that Welsh is essential 
or desirable may discriminate against racial 
groups which have a lower than average 
percentage of Welsh speakers. However, 
this may be justified due to the public bodies' 
need to recruit Welsh speakers in order to 
meet their statutory commitments under 
their Welsh Language Schemes, provided 
the need to speak Welsh is "essential" or 
"desirable" to the role. 



5 Boylan v Anglesey County Council: 
Industrial Tribunal: case no. 2900883/97 



54 



6.4 Gosod amod iaith heb 

gamwahaniaethu ar sail hil 

Mae adran 1 o'r Ddeddf Cysylltiadau 
Hiliol 1 976 (fel y'i diwygiwyd) yn gwahardd 
gwahaniaethu ar sail hil yn gyffredinol. 

Yna mae adran 4 (1) o'r Ddeddf 
Cysylltiadau Hiliol 1 976 fel y'i diwygiwyd 
yn 2003 yn ei gwneud yn anghyfreithiol i 
wahaniaethu mewn cyflogaeth yn erbyn 
ymgeiswyr ar sail hil ac Adran 4(2) yn 
gwahardd gwahaniaethu ar sail hil yn 
erbyn pobl sydd eisoes yn gyflogedig. 

Diffinnir gwahaniaethu ar sail hil mewn 
dwy ffordd: 

(i) gwahaniaethu uniongyrchol - 
mae person yn euog o wahaniaethu 
uniongyrchol os ydynt, ar sail hil, yn trin 
person mewn modd llai ffafriol nag y 
byddant yn trin eraill. 

(ii) gwahaniaethu anuniongyrchol - gall 
ddigwydd pan mae triniaeth cyflogwr 
o'i holt weithwyr yr un fath beth bynnag 
fo'i hil ond ble mae gwahaniaeth yn yr 
effaith y gall triniaeth ei gael ar grwp 
arbennig o bobl sydd wedi ei amddiffyn. 

Yn gyffredinol mae gwahaniaethu 
anuniongyrchol yn cynnwys sefyllfaoedd lie, 
ar yr wyneb, mae'r unigolion i gyd wedi cael 
eu trin yn yr un modd waeth beth fo'u hil, 
ond wrth edrych yn fwy gofalus sylwir bod 
aelodau o grwp neu grwpiau hil penodolyn 
fwy tebygol o fod o dan anfantais nad eraill. 
Yn wahanol i wahaniaeth uniongyrchol, 
na ellir gael ei gyfiawnhau (hynny yw nid 
oes amddiffyniad), gall bod gan gyflogwr 
sy'n dangos bod ei weithredoedd wedi eu 
cyfiawnhau'n wrthrychol amddiffyniad i 
honiad o wahaniaethu anuniongyrchol. Gall 
cyflogwr osgoi atebolrwydd dros wahaniaethu 
anuniongyrchol drwy ddangos bod ei 



6.4 Setting a language requirement 
without discriminating on 
grounds of race 

Section 1 of the Race Relations Act 1976 
(as amended) prohibits discrimination 
on racial grounds generally. Subsequently 
section 4 (1) of the Race Relations Act 
1976 as amended in 2003 prohibits 
discrimination in employment against 
candidates on racial grounds and 
Section 4(2] prohibits racial 
discrimination against people who are 
already employed. 

Racial discrimination is defined in two 
ways: 

(i) direct discrimination - a person is 
guilty of direct discrimination if on 
racial grounds they treat a person less 
favourably than they treat or would treat 
others. 

(ii) indirect discrimination - can occur 
where an employer's treatment of all 
employees is the same irrespective 
of race, but where there is a disparity 
in the effect of such treatment on a 
particular protected group. 

Generally, indirect discrimination 
covers situations where, seemingly, 
all individuals are treated alike regardless 
of race, but on closer examination it can 
be seen that members of a particular 
racial group or groups are more likely to 
suffer a disadvantage than others. Unlike 
direct discrimination, which cannot 
be justified (ie there is no defence), an 
employer who shows their actions were 
objectively justified may have a defence 
to a claim of indirect discrimination. An 
employer can avoid liability for indirect 
discrimination by showing that their 
actions were objectively justified as a 



weithredoedd wedi eu cyfiawnhau'n wrthrychol 
fel dull cymesur o gyflawni nod cyfreithiol. 

Esbonnir gwahaniaethu anuniongyrchol yn 
y Ddeddf Cysylltiadau Hiliol gwreiddiol yn 
1976 fel hyn: 

1.(1) A person discriminates against 
another... if: 

(b) he applies to that other a requirement 
or condition which he applies or would 
apply equally to persons not of the 
same racial group as that other but - 

(i) which is such that [there is a 
considerably smaller proportion of 
that person's racial group able to 
comply with that condition]; and 

(ii) which he cannot show to be 
justifiable...; and 

(iii) which is to the detriment of that 
[person discriminated against] 
because he cannot comply with it. 

Yn 2003 ychwanegwyd prawf newydd 
er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth gyda 
Cyfarwyddeb Hit CE sef: 

1.(1A] A person atso discriminates against 
another if, ... he appLies to that other 
a provisions, criterion or practice 
which he appties or woutd apply 
equally to persons not of the same 
race or ethnic or national origins as 
that other, but - 

(a) which puts or would put persons of 
the same race or ethnic or national 
origins as that other at a particular 
disadvantage when compared with 
other persons, 

(b) which puts [or would put] that other 
at that disadvantage, and 

(c) which he cannot show to be a 
proportionate means of achieving a 
legitimate aim. 



proportionate means of achieving a 
legitimate aim. 

Indirect discrimination is explained in the 
original Race Relations Act of 1976 as 
follows: 

1.(1) A person discriminates against 
another... if: 

(b) he applies to that other a requirement 
or condition which he applies or would 
apply equally to persons not of the 
same racial group as that other but - 

(i) which is such that [there is a 
considerably smaller proportion of 
that person's racial group able to 
comply with that condition]; and 

(ii) which he cannot show to be 
justifiable...; and 

(iii) which is to the detriment of that 
[person discriminated against] 
because he cannot comply with it. 

In 2003 a new test was added to ensure 
compliance with the EC Race Directive: 

1 . (1 A) A person atso discriminates against 
another if, ... he appties to that other 
a provisions, criterion or practice 
which he appties or woutd apply 
equally to persons not of the same 
race or ethnic or national origins as 
that other, but - 

(a) which puts or would put persons of 
the same race or ethnic or national 
origins as that other at a particular 
disadvantage when compared with 
other persons, 

(b) which puts [or would put] that other 
at that disadvantage, and 

(c) which he cannot show to be a 
proportionate means of achieving a 
legitimate aim. 



56 



Canlyniad hyn yw bod dau ddull o ddelio 
a gwahaniaethu anuniongyrchol. Gall hyn 
achosi dryswch i gyflogwyr sy'n delio a 
materion gwahaniaethu anuniongyrchol. 
Mae'n faes dyrys y tu hwnt i gwmpas 
y ddogfen hon a dylid sicrhau cyngor 
cyfreithiol arbenigol os oes angen. 

Y ffactor hollbwysig ar gyfer diben yr 
arweiniad hwn yw a yw gosod amod yn 
gallu cael ei gyfiawnhau'n wrthrychol fel a 
ddisgrifiwyd. 

Yn achos gosod gofynion sgiliau iaith 
Gymraeg ar swyddi yna mae sawl pwynt 
i'w ystyried yn sgil ddau brawf yma. 

6.4.1 

Mae dynodi sgiliau Cymraeg yn hanfodol 
- boed hynnyyn bolisi cyffredinoly 
cyflogwr i bob aelod o'i staff, neu i 
ganran ohonynt neu i swyddi unigol- 
yn gosod ‘requirement or condition’ 
dan y prawf gwreiddiol a ‘provision, 
criterion or practice’ dan y prawf 
newydd. 

6.4.2 

Dan y prawf gwreiddiol, nid yw dynodi 
sgiliau Cymraeg yn ddymunolyn gosod 
‘requirement or condition’, oherwydd 
mai dim ond un o nifer o rinweddau i'w 
hystyried wrth benodi i'r swydd yw'r 
sgil hon, ac mae'r swydd yn agored i 
ymgeiswyr heb y sgil honno. Sefydlwyd 
hyn yn glir gan achosion Llys Apel 
Perera 6 a Meer 7 . 



6 Perera v Comisiwn y Gwasanaeth Sifil a'r Adran 
Dollau [1983] IRLR 166, CA 

7 Meerv London Borough of Tower Hamlets [1988] 
IRLR 399, CA 



This has resulted in a twin track approach 
to indirect discrimination. This may cause 
confusion for employers in dealing with 
issues of indirect discrimination. It is a 
complex area beyond the scope of this 
guidance, where specialist legal advice 
should be sought. 

For the purpose of this guidance, the crucial 
factor is whether applying the condition is 
objectively justifiable as described. 

In the case of setting Welsh language skill 
requirements for posts there are many 
points to consider in light of these two tests. 

6.4.1 

Identifying Welsh skills as ''essential'' - 
whether this is the employer's general 
policy for all members of staff, for a 
percentage of them, or for individual 
posts - applies a ‘requirement or 
condition’ under the original test and a 
‘provision, criterion or practice’ under 
the new test. 

6.4.2 

Under the original test, identifying 
Welsh skills as desirable does not apply 
a ‘requirement or condition’, as this 
skill is only one of a number of qualities 
to consider in appointing an individual 
to this post, and the post is open to 
candidates without that skill. This was 
clearly established by the Appeal Court 
cases of Perera 6 and Meer 7 . 



6 Perera v Civil Service Commission and the 
Department of Customs [1 983] IRLR 1 66, CA 

7 Meerv London Borough of Tower Hamlets [1988] 
IRLR 399, CA 



Erbyn hyn, fodd bynnag, mae'n debygol 
y bydd 'Cymraeg yn ddymunol' yn cyfrif 
fel ‘provision, criterion or practice’ 
dan y prawf newydd. Nid oes angen 
i ymgeisydd brofi ei fod yn methu a 
chydymffurfio a gofyniad , mae bellach 
yn ddigonol bod bodolaeth y ‘provision, 
criterion or practice’ yn rhoi'r 
ymgeisydd o dan anfantais. Felly ers 
2003, gall y ddau gategori - 
hanfodol a dymunol (a ‘manteisiol’) - 
gael eu hystyried fel camwahaniaethu 
os nad oes cyfiawnhad. 

6.4.3 

Mae angen i'r prosesau a'r dulliau 
a ddefnyddir i bennu sgiliau iaith ac 
i benodi staff i’r swyddi hynny fod yn 
deg, tryloyw a swyddogol, gan ddilyn yr 
arferion cydnabyddedig gorau ym maes 
cyflogaeth. 

6.4.4 

Mae'r sefyllfa o ran rhoi mantais i 
Gymry sy'n siarad Cymraeg tros bobl o 
gefndir hiliol gwahanol yr un peth i bob 
pwrpas dan y prawf newydd. 

Mae pawb nad ydynt yn perthyn i grwp 
hiliol y Cymry yn perthyn i grwp hiliol 
gwahanol naill ai drwy ethnigrwydd neu 
drwy darddiad cenedlaethol. Yn ogystal 
a thebygrwydd llawer llai y gallant 
siarad Cymraeg maent dan anfantais 
benodol (y prawf newydd) oherwydd 
hynny. 

6.4.5 

Mae'r sefyllfa yn wahanol fodd bynnag 
pan ystyriry berthynas rhwng Cymry 
Cymraeg a Chymry di-Gymraeg. Yn unol 
a'r dyfarniad yn achos Gwynedd v Jones 

Gwynedd v Jones and Doyle EAT (1 986) 



Now, however, it is likely that 'Welsh 
is desirable' will count as a ‘provision, 
criterion or practice’ under the new 
test. A candidate does not need to 
prove that they cannot comply with a 
requirement, it is now sufficient for the 
existence of a ‘provision, criterion or 
practice’ to place the candidate under a 
disadvantage. Therefore, since 2003, 
the two categories - essential and 
desirable (and 'advantageous') - 
have been considered as discrimination 
if there is no justification. 

6.4.3 

The processes and methods used to 
determine language skills and appoint 
staff to those posts need to be fair, 
transparent and official, following 
accepted best practice in employment. 

6.4.4 

To all intents and purposes, the situation 
regarding giving Welsh speakers an 
advantage over people from different 
racial backgrounds remains the same 
under the new test. All those not 
belonging to the Welsh racial group 
belong to a different racial group either 
through ethnicity or nationality. They are 
less likely to be able to speak Welsh and 
are under a specific disadvantage 
(the new test) as a result. 

6.4.5 

The situation is different however, 
when considering the relationship 
between Welsh people who speak Welsh 
and those who do not speak Welsh. 

8 Gwynedd v Jones and Doyle EAT (1986) 



58 



a Doyle 8 , maent yn perthyn i'r un grwp 
hiliol ac nid yw gwahaniaeth ieithyddol 
yn ddigon ynddo'i hunan i greu grwp 
ethnig gwahanol. Ni all mynnu sgiliau 
Cymraeg, felly, olygu gwahaniaethu 
ar sail hil yn erbyn Cymry di-Gymraeg 
oherwydd nid ydynt yn perthyn i grwp 
hiliol gwahanol i'w cyd-Gymry sy'n 
siaradwyr Cymraeg. Ni allant ddwyn 
achos felly dan Ddeddf 1976. Fodd 
bynnag, byddant yn parhau i wynebu'r 
un anfantais wrth geisio am swydd a 
phobl o gefndir hiliol gwahanol sydd 
heb sgiliau Cymraeg. 



6.4.6 

Mae unrhyw gam a gymerir i lenwi swyddi 
a phersonau sy'n meddu ar sgiliau 
Cymraeg (boed hanfodol neu beidio) yn 
awr yn agored i'w gyfrif fel gwahaniaethu 
anuniongyrchol ar sail hil, heblaw bod 
modd dangos fod cyfiawnhad drosto - 
'justifiable' a'l fod yn ffordd gymesur o 
gyrraedd nod dilys -"a proportionate 
means of achieving a legitimate aim". 

6.4.7 

Os nad yw polisi neu gam gweithredol 
yn 'ffordd gymesur o gyrraedd 
nod dilys', yna go brin y gellir ei 
'gyfiawnhau'. Mae achos Crizzle i fesur 
'justifiable' y geiriad gwreiddiol yn 
gosod cynsail a chynnig arweiniad, sef: 

• “What is the context within which the 
employer's objective is based? 

• Is the objective legitimate and 
reasonable in that context? 

• Are the means used to achieve the 
objective reasonable (that is to say, is the 
imposition of the condition reasonable)? 



In accordance with the ruling in the case 
of Gwynedd v Jones and Doyle 8 , they 
belong to the same racial group and a 
linguistic difference in itself is not enough to 
create a different ethnic group. Demanding 
Welsh language skills, therefore, cannot 
constitute racial discrimination against 
non-Welsh speaking Welsh people as they 
do not belong to a different racial group 
to their fellow countrymen and women who 
do speak Welsh. Therefore they cannot 
bring a case under the 1976 Act. However, 
they will continue to face the same 
disadvantage when applying for posts as 
people from different racial backgrounds 
who do not possess Welsh language skills. 

6.4.6 

Any steps taken to fill vacancies with 
people who possess Welsh skills 
(essential or otherwise) can now be 
considered to be indirect discrimination 
on the basis of race, unless this is 
justifiable and can be shown to be 
"a proportionate means of achieving a 
legitimate aim". 

6.4.7 

If a policy or action does not constitute 
a proportionate means of achieving a 
legitimate aim then it is unlikely to be 
'justifiable'. The case of Crizzle sets a 
precedent and offers guidance on what 
may be “justifiable”: 

• “What is the context within which the 
employer's objective is based? 

• Is the objective legitimate and 
reasonable in that context? 

• Are the means used to achieve the 
objective reasonable (that is to say, is the 
imposition of the condition reasonable)? 



• Is any discriminatory effect 

outweighed by the reasonable needs 
of the employer?” 

Er mai meini prawf at ddiben dehongli'r 
prawf gwreiddiol yw'r rhai yn achos 
Crizzle 9 , mae'n ymddangos eu bod yr un 
mor ddilys fel sail i'r prawf newydd. 

6 . 4.8 

Pan ddefnyddiry meini prawf uchod 
at ddiben cloriannu maes sgiliau iaith 
gellir rhesymu fel a ganlyn, er ei bod 
yn bwysig cofio y bydd pob achos yn 
dibynnu ary ffeithiau ary pryd: 

(i) Y cyd-destun yw dwyieithrwydd 
Cymru a niferoedd a dosbarthiad 

y siaradwyr Cymraeg yn nalgylch y 
corff dan sylw ynghyd a'r gofyniad 
statudol arno drwy ei gynllun iaith 
i drin y ddwy iaith yn gyfartal ac 
i barchu'r egwyddor honno wrth 
ddarparu ei wasanaethau yn 
Gymraeg ac yn Saesneg. 

(ii) Yr amcan neu'r nod yw sicrhau digon 
o staff gyda'r sgiliau iaith priodol 

yn y swyddi cywir i alluogi'r corff i 
gyflawni ymrwymiadau ei gynllun 
iaith yn foddhaol ac effeithlon. 

Mae hyn yn ddilys a rhesymol. 

(iii) Y cam nesaf yw ystyried a yw'r dull 
o gyrraedd y nod yn un rhesymol ac 
yn un cymesur. Bydd cloriannu hyn 
yn amrywio yn 61 yr amgylchiadau. 

Er enghraifft, lie gosodir targed o 
sicrhau canran benodol o siaradwyr 
Cymraeg yn y gweithlu, bydd 
priodoldeb y targed hwnnw a'r 
amserlen ar gyfer ei gyrraedd yn 
debyg o fod yn ystyriaeth. 

9 St Mathias Church of England School V Crizzle, 
[1993] IRLR 472 



• Is any discriminatory effect 

outweighed by the reasonable needs 
of the employer?" 

Although the criteria in the case of 
Crizzle 9 are intended to interpret the 
original test, it appears that they are just 
as legitimate as a basis for the new test. 

6 . 4.8 

When the above criteria are used to 
evaluate language skills the following 
reasoning may be applied, although it is 
important to remember each case will 
turn on its own facts: 

(i) The context is the bilingual nature of 
Wales and the numbers and distribution 
of Welsh speakers in the catchment 
area of the body in question along with 
the statutory requirement through its 
language scheme to treat both languages 
on the basis of equality and to respect that 
principle when providing servicesthrough 
the medium of English and Welsh. 

(ii) The objective or aim is to ensure that 
there are enough staff with the 
appropriate language skills in the correct 
posts to enable the body to achieve the 
commitments identified in its language 
scheme in a satisfactory and efficient 
manner. This is legitimate and reasonable. 

(iii) The next step is to consider if the means 
of achieving the aim is reasonable and 
proportionate. Evaluating this will 
vary according to the circumstances. 
For example, where a target is set to 
ensure that there is a specific percentage 
of Welsh speakers in the workforce, 
the appropriateness of that target and the 
timescaleforachievingthattarget are likely 

9 St Mathias Church of England School V Crizzle, 
[1993] IRLR 472 



60 



Os mai swydd unigol sydd dan sylw, 
mae'n debygol y bydd perthnasedd 
sgiliau Cymraeg i dasgau arferoly 
swydd honno, neu lefel hyfedredd 
y sgiliau hynny, neu broffil iaith 
aelodau eraill y tTm, neu'r cyfan o'r 
rhain, yn ystyriaeth berthnasol wrth 
benderfynu a yw'r dull o gyrraedd y 
nod yn briodol yn yr amgylchiadau. 

(iv) Yn olaf, a yw anghenion rhesymol y 
cyflogwr yn fwy nag unrhyw effaith 
wahaniaethol? Yn hyn, os yw'r 
cyflogwr yn gallu dangos: 

• bod y gofynion ieithyddol yn 
angenrheidiol ac yn addas ar 
gyfer cyflawni ymrwymiadau'r 
corff yn ei gynllun iaith; 

• y byddai peidio a chymryd y 
camau hyn yn torri'r cynllun, 
ac yn rhoi sail i gwyn neu 
feirniadaeth gyhoeddus, 
neu'n creu risg o gerydd neu 
ymchwiliad gan y Bwrdd neu 
Lywodraeth Cyn u Iliad Cymru; 

• nad oes dull rhesymol a 
derbyniol arall ar gael o 
gyflawni'r gofyniad hwn 

(e.e. byddai ystyried ail drefnu'r 
tTm fel bod staff dwyieithog yn 
delio a defnyddwyr Cymraeg 
yn gam priodol i'w gymryd pe 
byddai modd gwneud hynny heb 
greu gofynion neu broblemau 
afresymol i'r sefydliad fel 
arall, ond ni fyddai defnyddio 
cyfieithydd yn ffordd briodol o 
gynnig gwasanaeth wyneb yn 
wyneb oherwydd byddai'n torri'r 
cynllun, yn cynnig gwasanaeth 
israddol; 

• bod y cyflogwr wedi ystyried 
ffyrdd o leihau'r effaith 



to be considerations. If an individual post is 
in question, it is likely that the relevance of 
Welsh language skills to the routine tasks 
associated with that post, or the level of 
proficiency of those skills, or the language 
profile of other members of the team or all 
of these, will be relevant considerations in 
deciding if the means of achieving the aim 
is appropriate under the circumstances, 

(iv) Lastly, do the employer's reasonable 
needs outweigh any discriminatory 
effect? The employer will need to 
show the following: 

• that the linguistic requirements are 
necessary and suitable in terms of 
achieving the body's commitments 
in its language scheme; 

• that not taking these steps would 
contravene the scheme, and 
provide a basis for complaint 

or public criticism, or create 
the risk of censure or an 
investigation by the Board or the 
Welsh Assembly Government; 

• that there is no other reasonable 
and acceptable means of meeting 
this requirement (e.g. considering 
restructuring the team so that 
bilingual staff deal with Welsh- 
speaking users would be an 
appropriate step to take if that 
could be done without creating 
unreasonable requirements or 
problems for the organisation, 
but using a translator would not 
be an appropriate way of providing 
a face-to-face service as that 
would contravene the scheme, 
providing an inferior service); 

• that the employer has 
considered ways of reducing 
the discriminatory effect which 



wahaniaethol y mae'r gofyniad 
iaith yn ei hachosi (e.e. cynnig 
hyfforddiant iaith i'w staff yn 
gyff red i no L neu roi cyfnod 
rhesymoL a phob cefnogaeth i 
berson di-Gymraeg ddysgu'r 
iaith er mwyn cyftawni amod 
cyflogaeth); yna gellir bod yn 
ffyddiog y derbynnir hynny fel 
gweithredu rhesymoL y gellir ei 
gyfiawnhau. 

Wrth ystyried 'legitimate aim' o fewn 
ycyd-destun ieithyddol yng Nghymru 
gellir ystyried nifer o ffactorau eraill 
lleol a chenedlaethol yn ogystal a 
chynllun iaith y sefydliad a chanran y 
boblogaeth a wasanaethir sy'n siarad 
Cymraeg er enghraifft: 

• Strategaeth Iaith Llywodraeth 
Cyn u Iliad Cymru (Iaith Pawb] 

• Cymal 78 Deddf Llywodraeth 
Cyn u Iliad Cymru 

• Strategaeth Sgiliau Ieithyddol 

• Strategaeth Gymunedol 

• Strategaeth lechyd, 

Gofal Cymdeithasol a Lies 

• Strategaeth Addysg 

Y pwynt allweddol yn hyn o beth yw fod 
y nod ei hunan a'r dull o'i gyrraedd ill 
dau yn cyfrannu at fodloni'r prawf. 

Bydd gwrthrychedd - wedi ei 
atgyfnerthu gan fethodoleg asesu addas 
- a chadw at arferion gorau cyflogaeth 
yn bwysig iawn rhag tanseilio camau 
sydd fel arall yn gymesur. 



the language requirement is 
causing (e.g. offering language 
training to staff in general or 
giving non-Welsh speakers 
a reasonable period of time 
and full support to learn the 
language in order to meet the 
condition of employment); thus 
having confidence that this will 
be accepted as reasonable action 
which may be justified. 

When considering the legitimate aim 
within the linguistic context in Wales many 
other local and national factors can be 
considered in addition to the organisation's 
language scheme and the Welsh-speaking 
population served for example: 

• Welsh Assembly Government's 
Language Strategy (Iaith Pawb) 

• Clause 78 of the Government of 
Wales Act 

• Language Skills Strategy 

• Community Strategy 

• Health, Social Care and Well-being 
Strategy 

• Education Strategy 

The key point in this regard is that the 
aim itself and the means of achieving it 
contribute to satisfying the conditions 
of the test. Objectivity - reinforced by 
suitable assessment methodology - 
and following employment best practice 
is very important so that action which 
would otherwise be proportionate is not 
undermined. 



62 



6.4.9 



6.4.9 



Mae'r un ystyriaethau yn codi yn 
sefyllfa staff di-Gymraeg sydd eisoes yn 
gyflogedig nad ydynt yn perthyn i grwp 
hiliol y Cymry, oherwydd bod gofynion 
sgiliau Cymraeg yn gallu cyfyngu ar 
eu cyfleoedd (gweler Adran 4(2) Deddf 
1976). Yr un rhesymu a chasgliadau a 
geid wrth ddefnyddio'r prawf. 

Enghraifft 

Dyfarniad Llys Barn Ewropeaidd yn cefnogi 

gosod amod iaith wrth swydd. 

Achos Groener V Minister for 
Education and the City of Dublin 

Ymgeisiodd Anita Groener, gwraig 
o'r Iseldiroedd, am swydd ddarlithio 
yng Ngholeg Marchnata a Dylunio 
Dulyn. Dywedwyd wrthi na fyddai'n 
cael ei phenodi i'r swydd heb basio 
prawf tlafar yn y Wyddeleg. Yng 
Nghyfansoddiad Iwerddon ac yn 
arbennig yn Erthygl 8 nodi'r mai'r 
Wyddeleg yw iaith genedlaethol ac 
iaith swyddogol gyntaf Iwerddon. Pan 
fethodd y wraig y prawf gofynnodd 
i'r awdurdodau hepgoryramod hon; 
gwrthodwyd ei chais. Fe aeth a'i 
hachos i Uchel Lys Iwerddon gan honni 
bod y polisi yn rhwystro gweithwyr 
rhag symud o fewn Ewrop sy'n groes 
i gyfraith Ewrop yn arbennig felly 
Erthyg l 3 (1) Rheoliad 1612/68. Mae'r 
Erthygl yma'n nodi na ddylai amodau 
ieithyddol gyfyngu ar ryddid gweithwyr 
i geisio am swydd os nad yw natury 
swydd sydd i'w llenwi yn cyfiawnhau'r 
amodau. Dadleuodd Groener nad oedd 
siarad Gwyddeleg yn angenrheidiol 
i wneud y swydd darlithio yr oedd 



The same considerations apply in the 
case of non-Welsh speaking members 
of staff who are already employed and 
do not belong to the Welsh racial group, 
as Welsh language skill requirements 
can limit their opportunities (see Section 
4(2) Act 1976). The same reasoning and 
conclusions apply when using the test. 

Example 

European Court of Law Ruling supporting the 

placing of a language condition on a post. 

The case of Groener V Minister for 
Education and the City of Dublin 

Anita Groener, from the Netherlands, 
applied for a lecturing post at the 
Dublin College of Marketing and 
Design. She was told that she would 
not be appointed unless she passed an 
oral test in the Gaelic language. In the 
Constitution of Ireland, in particular 
Article 8, Gaelic is identified as Ireland's 
national language and first official 
language. When Groener failed to pass 
the test, she asked the authorities to 
waive this condition; her request was 
denied. She took her case to the High 
Court of Ireland claiming that the 
policy stopped workers from moving 
within Europe which contravenes 
European law especially Article 3(1) 
Regulation 1612/68. This Article states 
that linguistic conditions should not 
restrict workers' freedom to apply for a 
post if the nature of the post in question 
does not justify the conditions. Groener 
argued that speaking Gaelic was not 
necessary to undertake the lecturing 
post for which she was applying. The 



63 





yn ymgeisio amdani. Dyfarniad Llys 
Barn Ewropeaidd oedd fod safbwynt y 
Llywodraeth yn ddilys. 

20 The importance of education 
for the implementation of such a 
policy [hyrwyddo’r Wyddeleg] must 
be recognized. Teachers have an 
essential role to play, not only through 
the teaching which they provide but 
also by their participation in the daily 
life of the school and the privileged 
relationship which they have with 
their pupils. In those circumstances, 
it is not unreasonable to require them 
to have some knowledge of the first 
national language. Anita Groener V 
Minister for Education and the City 
of Dublin Vocational Educational 
Committee. 



European Court of Lawjudged that 
the Government's standpoint was 
legitimate. 

20 The importance of education for 
the implementation of such a policy 
[promote the Gaelic language] must 
be recognized. Teachers have an 
essential role to play, not only through 
the teaching which they provide but 
also by their participation in the daily 
life of the school and the privileged 
relationship which they have with 
their pupils. In those circumstances, 
it is not unreasonable to require them 
to have some knowledge of the first 
national language. Anita Groener V 
Minister for Education and the City 
of Dublin Vocational Educational 
Committee. 



6.5 Amod dysgu iaith wrth 
gyflogi 

Byddai disgyblu neu ddiswyddo rhywun 
di-Gymraeg nad yw'n perthyn i grwp hily 
Cymry, am fethu a chadw at amod dysgu 
Cymraeg ar 61 cyfnod penodedig hefyd 
yn taro Adran 4(2] ac a allai fod yn wrth 
wahaniaethol. (Gallai Adran 98, Deddf 
Hawliau Cyflogaeth 1996 hefyd fod yn 
berthnasol i ddiswyddiad o'r fath, ond nid 
am resymau hiliol.) 

Mae dysgu iaith yn ymrwymiad dwys a 
thymor hir, yn haws i rai nag i eraill, ac 
mae canran sylweddol o ddysgwyr (am y 
rhesymau hynny ac am resymau eraill) 
yn annhebyg o Iwyddo i raddau digonol. 
Mae angen i gyflogwr, felly, feddwlyn 
ofalus iawn cyn dilyn y trywydd hwn wrth 
benodi, gan droedio'n gyfrifol a theg. Yn 
sicr byddai'n annoeth gweld hyn fel ffordd 
reolaidd o sicrhau sgiliau dwyieithog 



6.5 Learning a language as a 
condition of employment 

Disciplining or dismissing a non-Welsh 
speaker who does not belong to the 
Welsh racial group for failing to meet the 
condition to learn Welsh after a designated 
period of time would also be subject to 
Section 4(2) and potentially discriminatory. 
(Section 98, Employment Rights Act 1996 
could also be relevant to such a dismissal, 
but not for race-related reasons.) 

Learning a language is an intensive and 
long-term commitment, which is easier 
for some than others, and a significant 
percentage of learners (for those reasons 
and others) are unlikely to succeed to a 
sufficient degree. Therefore, employers 
need to consider this very carefully before 
appointing individuals, taking responsible 
and fair measures. It would certainly 
be unwise to consider this a routine 



64 






digonol. Os rhoddiramod dysgu Cymraeg 
yna bydd angen i'r sefydliad wneud 
trefniadau dros dro i ddarparu'r agweddau 
hynny o swydd yr unigolyn lie bod angen 
ga Liu siarad Cymraeg a rhaid iddynt hefyd 
ystyried rhoi cefnogaeth ac arweiniad 
priodol i'r cyflogai yn ystod y cyfnod dysgu. 

At bwrpas gwahaniaethu ar sail hil, pe 
gellid dangos yn wrthrychol bod lefel 
benodol o sgil yn yr iaith Gymraeg yn 
hanfodol ar gyfer y swydd a bod yr unigolyn 
wedi cael cyfle rhesymol i feithrin y sgil 
hwnnw ac nad oes unrhyw swydd arall 
addas (nad yw'n galw am y sgil hwnnw) 
ar gael i'r unigolyn ei chyflawni, yna - fel 
cam olaf gellid bod yn ffyddiog na fyddai 
diswyddo'r unigolyn yn tramgwyddo. Fodd 
bynnag, byddai'n rhaid ystyried pob achos 
yn unigolwrth gwrs a dylid sicrhau cyngor 
addas cyn cymryd unrhyw gamau. 



6.6 Cod Ymarfer Statudol ar 
Gydraddoldeb Hiliol mewn 
Cyflogaeth 

Mae'r Cod Ymarfer Statudol ar 
Gydraddoldeb Hiliol o fewn y gweithle a 
gyhoeddodd y CRE yn 2005 yn gymorth i 
gyflogwyr i weithredu o fewn deddfwriaeth 
hil wrth hysbysebu, recriwtio ac ymdrin a'u 
staff. Nodir yn y Cod bod angen i gyflogwyr 
lunio swydd ddisgrifiad ar gyfer pob swydd 
wag maent am eu llenwi. Tra'n llunio 
manyleb person mae'n egluro'r angen i 
osod gofynion ieithyddol lie mae hynny'n 
angenrheidiol i'r swydd. 

"A language requirement for a job may 
be indirectly discriminatory and unlawful 
unless it is necessary for the satisfactory 
performance of the job". 4.51 Cod Ymarfer 



approach to ensuring sufficient bilingual 
skills. If a condition to learn Welsh is set, 
then the organisation must make interim 
arrangements to provide those aspects of 
the individual's post where the ability to 
speak Welsh is essential and must consider 
appropriate support and guidance to the 
employee during the learning period. 

In terms of racial discrimination, if it 
could be objectively shown that a certain 
level of skill in the Welsh language 
was essential for the post and that the 
individual had been given reasonable 
opportunity to develop that skill and that 
no other suitable post (that does not 
call for that skill) was available for that 
individual to undertake, then - as a last 
resort an employer could be confident that 
dismissing the individual would not be a 
contravention. However, every case would 
need to be considered on an individual 
basis and appropriate advice should be 
obtained before any steps are taken. 

6.6 Statutory Code of Practice 
on Racial Equality in 
Employment 

The Statutory Code of Practice on Racial 
Equality in the Workplace published by the 
CRE in 2005 helps employers to operate 
within racial legislation when advertising, 
recruiting and dealing with staff. The Code 
states that employers need to draw up job 
descriptions for each vacancy they wish 
to fill. In terms of person specifications 
it explains the need to set linguistic 
requirements where that is necessary for 
the job. 

"A language requirement for a job may 
be indirectly discriminatory and unlawful 
unless it is necessary for the satisfactory 
performance of the job". 4.51 Statutory 



65 





Statudol ar Gydraddoldeb Hiliolym Myd 
Cyflogaeth, Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol, 
2005. 

Mae'r Cod Ymarfer yn derbyn bod nifer 
o sefydliadau cyhoeddus, preifat a 
gwirfoddol yng Nghymru yn gweithredu 
trwy gyfrwng y Gymraeg neu yn 
ddwyieithog yn y Gymraeg a'r Saesneg. 
Nodir yn y Cod y dylai cyflogwyr yng 
Nghymru geisio cyngor Bwrdd yr laith 
Gymraeg mewn perthynas a'r iaith 
Gymraeg yn y gweithle yn ogystal a d i Lyn 
cyngor Cod Ymarfer y CRE. 

Ceir dealltwriaeth yn y Cod Ymarfer ei bod 
yn angenrheidiol i gyrff cyhoeddus yng 
Nghymru a chyrff cyhoeddus sy'n darparu 
gwasanaethau i'r cyhoedd yng Nghymru 
gydymffurfio a Deddf yr laith Gymraeg a 
darparu gwasanaethau yn y Gymraeg yn 
ogystaL a'r Saesneg. 

"This means a wide range of posts in 
public bodies in Wales, and some in 
public bodies outside Wales, will need 
workers who can speak, write and read 
Welsh sufficiently well for the post in 
question. In some cases, this may make 
Welsh language skills and essential 
requirement for appointment; in others 
it may require the applicant to agree to 
learn the language to the required level 
within a reasonable period of time after 
appointment". 4.52 Cod Ymarfer Statudol. 
ar GydraddoLdeb Hiliol ym Myd Cyflogaeth, 
Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol, 2005 

6.7 Y Gwasanaeth Cynghori, 
Cymodi a Chyflafareddu 
(ACAS) 

Cyngor ACAS, y Gwasanaeth Cynghori, 
Cymodi a Chyflafareddu, ywy dylai swydd 
ddisgrifiadau a manylebau person fod 



Code of Practice on Racial Equality in 
Employment, Commission for Racial 
Equality, 2005. 

The Code of Practice accepts that a 
number of public, private and voluntary 
organisations in Wales operate through 
the medium of Welsh or bilingually in 
English and Welsh. The Code states that 
employers in Wales should seek advice 
from the Welsh Language Board in relation 
to the Welsh language in the workplace as 
well as following advice found in the CRE's 
Code of Practice. 

The Code of Practice understands that 
public bodies in Wales and public bodies 
who provide services to the public in Wales 
are required to comply with the Welsh 
Language Act and provide services in 
Welsh as well as English. 

"This means a wide range of posts in 
public bodies in Wales, and some in 
public bodies outside Wales, will need 
workers who can speak, write and read 
Welsh sufficiently well for the post in 
question. In some cases, this may make 
Welsh language skills an essential 
requirement for appointment; in others 
it may require the applicant to agree to 
learn the language to the required level 
within a reasonable period of time after 
appointment". 4.52 Statutory Code of 
Practice on Racial Equality in Employment, 
Commission for Racial Equality, 2005 

6.7 Advisory, Conciliation and 
Arbitration Service 
(ACAS) 

The advice given by ACAS is that job 
descriptions and person specifications 
should be as clear as possible in order 



66 



mor eglur a phosib er mwyn cynorthwyo 
sefydliadau i ddatblygu a gweithredu polisi 
cyfle cyfartal. 

Drawing up the person specification 
allows the organisation to profile the ideal 
person to fill the job. It is very important 
that the skills, aptitudes and knowledge 
included in the specification are related 
precisely to the needs of the job... The 
very process of writing a job and person 
specification should help the employer 
to develop and implement a policy of 
equal opportunity in the recruitment 
and selection of employees. Llyfryn 
'Recruitment and Induction', ACAS, 2007. 

6.8 Deddf yr laith Gymraeg a rol 
Bwrdd yr laith Gymraeg 

Mae tri rhan i Ddeddf yr laith Gymraeg 
1993 sef : 

(i) Sefydlu Bwrdd yr laith Gymraeg i 
hyrwyddo a hwyluso defnyddio'r iaith 
Gymraeg. 

(ii) Gosododd y Ddeddf ddyletswydd ar 
gyrff cyhoeddus i drin y Gymraeg 
a'r Saesneg yn gyfartal wrth iddynt 
weinyddu eu Busnes a darparu 
gwasanaethau i'r cyhoedd. Gwneir 
hyn ar sail cynnwys cynlluniau iaith a 
gytunir gan y Bwrdd. 

(iii) Mae'n rhoi'r hawl llwyr i siaradwyr 
Cymraeg i ddefnyddio'r iaith yn y llys. 

0 safbwynt yr arweiniad hwn yr ail bwynt 
yw'r pwysicaf sef y dyletswydd ar gyrff 
cyhoeddus i baratoi cynllun iaith. Mae 
lle'r Bwrdd yn ganolog yn y gwaith yma. 

0 dan Adran 5 o'r Ddeddf mae'r Bwrdd 
yn hysbysu corff cyhoeddus i baratoi 
cynllun iaith. Yn y cynllun hwn bydd cyrff 
cyhoeddus yn amlinellu'r mesurau y 
bwriadant eu cymryd er mwyn gwella eu 



to help organisations to develop and 
implement an equal opportunities policy. 

Drawing up the person specification 
allows the organisation to profile the ideal 
person to fill the job. It is very important 
that the skills, aptitudes and knowledge 
included in the specification are related 
precisely to the needs of the job... The 
very process of writing a job and person 
specification should help the employer 
to develop and implement a policy of 
equal opportunity in the recruitment and 
selection of employees. Recruitment and 
Induction booklet, ACAS, 2007. 

6.8 The Welsh Language Act and the 
Welsh Language Board’s role 

There are three parts to the Welsh 
Language Act 1 993: 

(i) Establishing the Welsh Language 
Board to promote and facilitate the 
use of the Welsh language. 

(ii) The Act places a duty on public 
bodies to treat the English and 
Welsh languages on a basis of 
equality when conducting their 
business and providing services to 
the public. This is done based on the 
content of language schemes agreed 
by the Board. 

(iii) It gives Welsh speakers the right to 
use the language in court. 

In terms of this guidance the second point 
is the most important regarding the duty 
placed on public bodies to prepare language 
schemes. The Board has a central role 
to play in this regard. Under Section 5 of 
the Act the Board advises public bodies 
to prepare a language scheme. In this 
scheme public bodies will outline the 



darpa riaeth Gymraeg. 

Rhoddodd y Ddeddf gyfrifoldeb ar Fwrdd 
yr laith Gymraeg i gyhoeddi canllawiau 
ynghylch ffurf a chynnwys cynlluniau 
(Adran 9 o'r Ddeddf). 0 dan Adran 3 o'r 
Ddeddf rhoddir dyLetswydd ar Fwrdd 
yr laith i gynghori cyrff cyhoeddus a 
sefydLiadau'r Goron ar y ffyrdd y gallant 
weithredu'r egwyddor o gydraddoldeb 
wrth ddarparu gwasanaethau i'rcyhoedd 
yng Nghymru, ac i'w cynghori ynghylch 
defnyddio'r iaith Gymraeg wrth ymwneud 
a’r cyhoedd yng Nghymru. Wrth gyflawni 
ei rol statudol mae'r Bwrdd yn gweithredu 
yng nghyd-destun yr hyn sy'n briodol o dan 
yr amgylchiadau ac yn rhesymol ymarferol. 

Yn ychwanegol i rol y Bwrdd yn y broses 
o baratoi a chymeradwyo cynlluniau iaith 
mae gan y Bwrdd rol allweddol wrth 
fonitro gweithrediad y cynlluniau. Os yw'n 
ymddangos i'r Bwrdd yn sgil cwyn a wnaed 
o dan Adran 18 neu fel arall, y gall corff 
cyhoeddus fod wedi methu a chyflawni 
cynllun a gymeradwywyd gan y Bwrdd fe all 
y Bwrdd gynnal Ymchwiliad o dan Adran 1 7 o 
Ddeddf yr laith Gymraeg er mwyn gweld a fu 
methiant. Ar 61 cwblhau'r ymchwiliad mae'n 
rhaid i'r Bwrdd anfon copi o'r adroddiad i'r 
corff cyhoeddus o dan sylw ac i Weinidogion 
Llywodraeth y Cynu Iliad . Gall y Bwrdd wneud 
yr adroddiad yn fwy cyhoeddus os yw'n 
credu bod hynny'n briodol. Os yw'r Bwrdd 
yn credu bod y corff wedi methu a chyflawni 
ei gynllun, fe all gynnwys argymhellion i'r 
sefydliad dan sylw o fewn ei adroddiad. 

Os yw'r Bwrdd o'r farn nad yw'r corff 
cyhoeddus wedi gweithredu ar unrhyw un 
o'r argymhellion hyn yn 61 Adran 20 fe all 
gyfeirio'r mater at Lywodraeth y Cynu Iliad . 
Gall y Gweinidog sydd a chyfrifoldeb am y 
Gymraeg ddefnyddio ei ddisgresiwn i gymryd 
camau pellach a gorchymyn y sefydliad 



measures they intend to take in order to 
improve their Welsh language provision. 

The Act required the Welsh Language Board 
to publish guidance regarding the format 
and content of schemes (Section 9 of the 
Act). Under Section 3 of the Act a duty is 
placed on the Welsh Language Board to 
advise public bodies and Crown bodies on 
the ways in which they can implement the 
principle of equality when providing services 
to the public in Wales, and on the use of 
the Welsh language when dealing with the 
public in Wales. In fulfilling its statutory 
role the Board operates in the context 
of that which is appropriate under the 
circumstances and is reasonably practical. 

In addition to the Board's role in preparing 
and approving language schemes the Board 
has an essential role to play in monitoring 
the implementation of schemes. If, following 
a complaint made under Section 18 or 
otherwise, it appears to the Board that a 
public body may have failed to implement a 
scheme approved by the Board, the Board 
may conduct an Investigation under Section 
1 7 of the Welsh Language Act in order to 
determine whether there has been such a 
failure. On completion of the investigation 
the Board must send a copy of the report 
to the public body in question and to the 
Assembly Government Ministers. The Board 
can make the report more public if it deems 
that appropriate. If the Board is satisfied 
that the public body has failed to implement 
its scheme, it may make recommendations 
to the body concerned within its report. 

If the Board believes that the public body has 
failed to act on any of the recommendations 
in accordance with Section 20 it may refer 
the matter to the Assembly Government. 
The Minister responsible for the Welsh 
language may take further action at his/her 



68 



i weithredu'r argymhellion 'caiff roi'r 
cyfryw gyfarwyddiadau i'r corff cyhoeddus 
ag y cred eu bod yn briodol'. Os rhoddir 
cyfarwyddiadau o'r fath gallant gael eu 
gorfodi drwy gyfrwng gorchymyn llys. 

6.9 Dylanwad a chynsail 
datblygiadau eraill 

Mae datblygiadau ehangach sy'n gefn 
i'r iaith Gymraeg hefyd yn berthnasol 
i'r prawf, megis y ffaith bod cynlluniau 
iaith Gymraeg fel proses ac fel endidau 
cyfreithiol wedi ennill eu lie fel cyfrwng 
derbyniol i sicrhau bod siaradwyr Cymraeg 
yn cael cyfle cyfartal a mynediad at 
wasanaethau. 

Cryfhawyd y disgwyliad bod cyrff yn prif 
ffrydio'r Gymraeg yn eu gweithgaredd gan 
'laith Pawb', a chyflwynwyd 'Strategaeth 
Sgiliau leithyddol' fel endid cynllunio 
a gweithredu. Yn ein barn ni, mae i'r 
Strategaeth hon arwyddocad cyfreithiol 
hefyd. Nid yn unig y mae'n cynnig trefn 
safonol ar gyfer cynllunio a rheoli sgiliau 
iaith, mae hefyd yn cryfhau'r cyfiawnhad a 
chynnig dull gweithredu cyfrifol a rhesymol 
pe byddai cyhuddiad o gamwahaniaethu yn 
codi'i ben. 

Gellid hefyd ddefnyddio'r un drefn ar gyfer 
cynllunio aelodaeth bwrdd neu bwyllgor 
neu banel gweithredol (e.e. ynadon, 
aelodau tribiwnlysoedd). 

Mae'r nodweddion hyn i gyd yn fodd i 
gryfhau unrhyw ddadl sy'n dweud bod 
camau gweithredu rhesymol a gymerir 
gan gyflogwr mewn perthynas a’r iaith 
Gymraeg, er mwyn hybu'r gwaith o 
ddarparu gwasanaethau dwyieithog 
boddhaol neu feithrin cyd-ddealltwriaeth 
rhwng pobl yn y gweithle, yn 'nod dilys' cyn 
belled y gellir ei gyfiawnhau. 



own discretion and order the organisation 
to act on the recommendations giving the 
body such directions as deemed appropriate. 
If such directions are given they shall be 
enforceable by a court order. 

6.9 The influence and precedent 
of other developments 

Wider developments which also support 
the Welsh language are also relevant 
to the test, such as the fact that Welsh 
language schemes as a process and legal 
entity have become established as an 
acceptable method of ensuring that Welsh 
speakers are given appropriate equal 
opportunity and access to services,. 

The expectation on bodies to mainstream 
the Welsh language in their activities has 
been reinforced by laith Pawb, and bilingual 
skills strategies' have been introduced as a 
planning and implementation tool in many 
organisations. We believe that this Strategy 
also has legal significance. Not only does 
it offer a standard procedure for planning 
and managing language skills, but also 
reinforces the justification and provides a 
responsible and reasonable approach if 
an accusation of discrimination were to be 
made. 

The same system could also apply to 
planning the membership of a board, 
committee, or executive panel 
(e.g. magistrates, tribunal members). 

All of these elements are a means of 
reinforcing any argument which states that 
reasonable action taken by an employer 
with regards to the Welsh language, in 
order to promote the satisfactory provision 
of bilingual services or to develop joint 
understanding between people in the 
workplace, is a 'valid aim', provided it can 
be justified. 



70 



Atodiadau 




Appendeces 







71 



Atodiad 1 
Appendix 1 



'Cynlluniau laith Gymraeg - 
Eu paratoi a’u cymeradwyo yn unol a 
Deddf yr laith Gymraeg 1993’, 

1996: canllawiau ar staffio 

" Fe L rhan o’u cynllun, dylai sefydliadau 
bennu'r mesurau y maent yn bwriadu eu 
cymryd fel rhan o'u strategaeth staffio er 
mwyn cyrraedd sefyllfa cyn gynted a phosib, 
lie y gallant gyflwyno eu dewis llawn o 
wasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg. 
Dylid cysylltu hyn a'r amserlen yn y 
cynllun, lie mae hynny'n bosib. Wrth asesu 
eu anghenion staffio, dylai sefydliadau 
ddarparu ar gyfer cynnydd posib yn y galw 
am wasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg 
wrth i gynlluniau gael eu gweithredu, 
ac wrth i siaradwyr Cymraeg ymateb i'r 
cynnig i ddelio a nhw yn Gymraeg. 

Gan gadw hyn mewn cof, dylai sefydliadau 
ddilyn y dull o weithredu a ddisgrifir isod: 

(1) drwy ystyried yn fanwl natur ei 
weithgareddau a'i berthynas a’r 
cyhoedd yng Nghymru dylai'r sefydliad 
mewn modd gwrthrychol glustnodi'r 
gweithleoedd a'r swyddi hynny lie 
mae'r gallu i siarad neu ysgrifennu 

yn Gymraeg yn sgil hanfodol a'r 
rhai lie mae'n ddymunol, a lefely 
medrusrwydd sydd ei angen. 

Dylid llunio disgrifiadau tTm a disgrifiadau 
swyddi yn unol a hynny, lie mae angen; 

(2) dylai'r sefydliad hefyd sefydlu faint 
o'i staff sy'n siarad neu'n dysgu 
Cymraeg, a lefel eu medrusrwydd, 
a faint o'r rheiny sydd ar hyn o bryd 
mewn gweithleoedd neu swyddi a 
glustnodwyd yn unol ag (1 ) uchod. 

Yna dylid cymharu canlyniadau'r ymarfer 
hwn a chasgliadau (1) uchod er mwyn 
canfod lie mae angen gweithredu; 



’Welsh Language Schemes - 
Their preparation and approval in 
accordance with the Welsh Language Act 
1993’, 1996: staffing guidance 

''As part of their scheme, organisations 
should specify the measures they propose 
to take as part of their staffing strategy 
to reach a position, as soon as possible, 
where they are able to deliver their full 
range of services through the medium 
of Welsh. Where possible, this should be 
linked to the timetable in the scheme. 

In assessing their staffing requirements, 
organisations should make provision for a 
potential increase in demand for services 
through the medium of Welsh as schemes 
are implemented, and Welsh speakers 
take up the offer to deal with organisations 
in Welsh. With that in mind, organisations 
should follow the approach set out below: 

(1) by considering in detail the nature 
of its activities and relationship with 
the public in Wales, the organisation 
should identify, in an objective manner, 
those workplaces and posts where an 
ability to speak or write in Welsh is an 
essential skill and those where it is 
desirable, and the level of proficiency 
required. Where necessary, team and 
job specifications should be drawn up 
accordingly; 

(2) the organisation should also establish 
how many of its staff speak or are 
learning Welsh and their level of 
proficiency, and how many of them are 
currently in those workplaces or posts 
identified in accordance with (1 ] above. 
The results of this exercise should 
then be compared with the conclusions 
of (1 ) above to identify areas for action; 



72 



(3] yna dylai'r sefydliad ystyried y ffordd 
orau i gyflawni gweddill yr amcanion 
staffio a benniryn (2) uchod. 

Gall y dewis sydd ar gael gynnwys 
trosglwyddo staff sy'n siarad Cymraeg 
i weithleoedd neu swyddi penodol, 
darparu hyfforddiant dysgu Cymraeg 
i staff, a recriwtio siaradwyr Cymraeg i 
weithleoedd neu swyddi penodol. 

(41 dylai'r sefydliad fabwysiadu rhaglen 
weithredu lie pennir blaenoriaethau. 
Dylai rheolwyr ac eraill sy'n gyfrifol am 
recriwtio, hyfforddi ac arolygu staff fod 
yn gyfarwydd a'r rhaglen, ac yn gyfrifol 
am ei gweithredu; 

(5) dylid arolygu gweithredu'r rhaglen 
fel rhan o'r gwaith o arolygu'r 
cynllun, a fydd hefyd yn amlygu'r 
camau i'w cymryd os bydd nifery 
siaradwyr Cymraeg mewn swyddi sy'n 
gysylltiedig a'r cynllun yn dechrau 
lleihau." 



(3) the organisation should then consider 
how best it may achieve the remainder 
of its staffing objectives identified in 

(2) above. The options available may 
include transferring Welsh-speaking 
staff into designated workplaces or 
posts, Welsh language training for staff, 
and recruitment of Welsh speakers to 
specific workplaces or posts; 

(4) an implementation programme should 
be adopted by the organisation in which 
priorities are specified. Managers 
and others responsible for staff 
recruitment, training and supervision 
should be familiar with the programme 
and tasked with implementing it; 

(5) progress in implementing the 
programme should be monitored as 
part of monitoring the scheme, 
which will also highlight the action to 
be taken should the number of Welsh 
speakers in scheme-related posts 
begin to decline." 



Atodiad 2 
Appendix 2 



Enghraifft o sefydliad yn defnyddio 
dangosyddion i adnabod proffil y staff. 

Dangosydd Perfformiad 

Nifer a % y staff sy’n gweithio i'r Cyngor 
sy'n ga LLu siarad Cymraeg (ac eithrio 
athrawon a staff ysgolion 

• fesul isadran wasanaeth 

• yn oL graddfa swydd 

• fesuL gweithte (swyddfa, canotfan a 
phrif swyddfeydd] 



Adran 


Nifer 


Canran 


Prif Weithredwr 


194 


66% 


Adnoddau 


228 


55% 


Adfywio a 
Hamdden 


199 


48% 


Gofal Cymdeithasol 
a Thai 


833 


52% 


Addysg a 

Gwasanaethau 

Plant 


882 


26% 


Gwasanaethau 

Technegol 


308 


30% 


Awdurdod Cyfan 


2644 


46% 



Graddfa Cyflog 


Nifer 


Canran 


Graddfa 1 - SOI 


796 


14% 


S02- POG 


551 


40% 


Graddfa Uwch 
Swyddogion 


26 


14% 



Gweithle 


Nifer 


Canran 


Gweithle 1 


140 


61% 


Gweithle 2 


182 


60% 


Gweithle 3 


17 


44% 


Gweithle 4 


120 


41% 


Gweithle 5 


38 


61% 


Gweithle 6 


36 


52% 



Example of an organisation using 
indicators to identify the staff profile 

Performance Indicator 

Number and % of staff working for the 
Council who are able to speak Welsh 
(excluding teachers and school staff 

• per service division 

• according to grade 

• per workplace (office, centre and 
main offices) 



Department 


Number 


Percentage 


Chief Executive 


194 


66% 


Resources 


228 


55% 


Regeneration and 
Recreation 


199 


48% 


Social Care and 
Housing 


833 


52% 


Education and 

Children's 

Services 


882 


26% 


Technical 

Services 


308 


30% 


Whole Authority 


2644 


46% 



Pay Scale 


Number 


Percentage 


Grade 1 - SOI 


796 


14% 


S02- POG 


551 


40% 


Senior Officer 
Grade 


26 


14% 



Workplace 


Number 


Percentage 


Workplace 1 


140 


61% 


Workplace 2 


182 


60% 


Workplace 3 


17 


44% 


Workplace 4 


120 


41% 


Workplace 5 


38 


61% 


Workplace 6 


36 


52% 



74 



Atodiad 3 - Lefelau 
Appendix 3 - Levels 




Sgiliau iaith Gymraeg - 
asesiad gweithle 



(i) Gwrando 



0 


Dim sgiliau 


1 


Yn ga LLu deall ymholiadau sylfaenolyn 
Gymraeg [“ Ble mae..?"; "Ga i siarad a..?"] 


2 


Yn gallu deall sgwrs gymdeithasol sylfaenol 
yn Gymraeg. 


3 


Yn gallu dilyn sgyrsiau arferol sy'n ymwneud 
a'r gwaith rhwng siaradwyr Cymraeg rhugl. 


4 


Yn gallu dilyn y rhan fwyaf o sgyrsiau 
sy'n ymwneud a'r gwaith gan gynnwys 
trafodaethau grwp. 


5 


Yn gallu deall pob sgwrs sy'n ymwneud a'r 
gwaith. 



Welsh language skills - 
workplace assessment 



(i) Listening 



0 


No skills 


1 


Able to understand basic enquiries in Welsh 
[“Ble mae..?"; “Ga i siarad a..?"] 


2 


Able to understand a basic social 
conversation in Welsh. 


3 


Able to follow routine conversations involving 
work between fluent Welsh speakers. 


4 


Able to follow the majority of 
conversations involving work including 
group discussions. 


5 


Able to understand all conversations 
involving work. 



(ii) Darllen 



0 


Dim sgiliau 


1 


Yn gallu darllen geiriau ac ymadroddion sylfaenol 
e.e. arwyddion neu nodiadau byra syml. 


2 


Yn gallu darllen deunydd syml sy'n ymwneud 
a'r gwaith (yn araf). 


3 


Yn gallu darllen deunydd arferol gyda 
geiriadur. 


4 


Yn gallu darllen y rhan fwyaf o'r deunydd yn 
eich maes eich hun. 


5 


Yn gallu deall yr holl ddeunydd sy'n 
ymwneud a'r gwaith. 



(ii) Reading 



0 


No skills 


1 


Able to read basic words and phrases e.g. 
signs or short and simple notes. 


2 


Able to read basic material involving work 
(slowly). 


3 


Able to read routine material with a 
dictionary. 


4 


Able to read the majority of material in own 
area. 


5 


Able to understand all material involving 
work. 



(iii) Siarad 



0 


Dim sgiliau 


1 


Yn gallu sgwrsio'n gyffredinol [cyfarchion, 
enwau, dywediadau, enwau lleoedd] . 


2 


Yn gallu ateb ymholiadau syml sy'n 
ymwneud a'r gwaith. 


3 


Yn gallu cynnal sgwrs a rhywun a rail, gyda 
pheth petruster, am faterion gwaith arferol. 


4 


Yn gallu siarad yr iaith yn y rhan fwyaf o 
sefyllfaoedd gyda rhai geiriau Saesneg. 


5 


Rhugl - yn gallu cynnal sgwrs ac ateb 
cwestiynau, am gyfnod estynedig pan fo 
angen. 



(iii) Speaking 



0 


No skills 


1 


Able to conduct a general conversation 
[greetings, names, sayings, placenames]. 


2 


Able to answer simple enquiries involving 
work. 


3 


Able to converse with someone else, with some 
hesitancy, regarding routine work issues. 


4 


Able to speak the language in the majority of 
situations using some English words. 


5 


Fluent - able to conduct a conversation and 
answer questions, for an extended period of 
time where necessary. 



75 



(iv) Ysgrifennu 



0 


Dim sgiliau. 


1 


Yn ga Liu ysgrifennu negeseuon sylfaenol - 
" Diotch am y llythyr. Dyma gopi o'r map". 


2 


Yn gallu ateb gohebiaeth syml gyda 
chymorth 


3 


Yn gallu drafftio testun arferol, gyda 
chymorth golygyddol. 


4 


Yn gallu paratoi'r rhan fwyaf o'r deunydd 
ysgrifenedig sy'n gysylttiedig a'r maes, gyda 
pheth cymorth gwirio. 


5 


Medrus - ym medru cwblhau gwaith 
ysgrifennu cymhleth heb yr angen i wirio. 



(iv) Writing 



0 


No skills. 


1 


Able to write basic messages - "Diolch am y 
llythyr. Dyma gopi o'r map". 


2 


Able to answer simple correspondence with 
assistance. 


3 


Able to draft routine text, with editing 
assistance. 


4 


Able to prepare the majority of written 
material related to the area, with some 
assistance in terms of revision. 


5 


Skilled - able to complete complex written 
work without the need for revision. 



76 



Atodiad 4 
Appendix 4 



Strategaeth Sgiliau leithyddol 

Er mwyn llwyddo i gyflawni'r amcan o 
ddatblygu'r gweithlu ar gyfer gwella 
gwasanaeth dwyieithog i'rcyhoedd cred 
y Bwrdd y dylai cyrff cyhoeddus mawr 
fabwysiadu Strategaeth Sgiliau laith fel 
dogfen weithredol ar wahan i'w gynllun 
iaith. Dylai pob sefydliad cyhoeddus 
gynnwys manylion am drefnu gweithlu 
dwyieithog fel rhan o gynllun iaith. Os 
nad yw corff am fabwysiadu Strategaeth 
Sgiliau leithyddol yna bydd angen i adran 8 
yn y cynllun iaith ei hun fod yn fframwaith 
ar gyfer cynllunio'r gweithlu dwyieithog. 
Mae'r prif ystyriaethau fel a ganlyn. 

Prif amcanion Strategaeth Sgiliau laith 
yw: 

• Darparu mwy o wasanaethau safon 
uchel, ar lafar ac yn ysgrifenedig, drwy 
gyfrwng y Gymraeg; 

• Darparu amrediad ehangach o 
wasanaethau yn Gymraeg; 

• Hysbysu staff a'r cyhoedd o'r amcanion; 

• Gosod targed, mesur ac adrodd ar 
berfformiad. 

• Buddsoddi mewn datblygu sgiliau iaith 
Gymraeg; 

Dylai Strategaeth Sgiliau leithyddol 
fod yn becyn gweithredol sy'n galluogi 
sefydliad i gynllunio gweithlu dwyieithog. 
Nid yw'r Bwrdd am gynnig templed ar 
gyfer Strategaeth Sgiliau leithyddol gan 
fod cynifer o sefydliadau amrywiol yn 
gweithredu cynlluniau iaith ond credwn 
y dylai Strategaeth Sgiliau leithyddol 
gynnwys yr elfennau canlynol: 

Datganiad nod 

Awgrymwn eiriad ond gall pob sefydliad 
eirio'r datganiad mewn modd sy'n 
berthnasol i'w gwaith: 



Language Skills Strategy 

In order to meet the aims of developing 
the workforce and of improving bilingual 
services to the public the Board believes that 
large public bodies should adopt a Language 
Skills Strategy as a working document which 
is separate from their language scheme. 
Every public organisation should include 
details on arranging a bilingual workforce 
as part of a language scheme. If a body 
does not wish to adopt a Language Skills 
Strategy then section 8 of the language 
scheme itself should be a framework for 
planning a bilingual workplace. The main 
considerations are as follows. 

The main objectives of a Language Skills 
Strategy are: 

• To provide more high quality services, 
both orally and written, through the 
medium of Welsh; 

• To provide a wider range of Welsh 
language services; 

• Inform staff and the public of the objectives; 

• Set targets, measure and report on 
performance; 

• Invest in developing Welsh language 
skills. 

A Language Skills Strategy should 
be a working tool which enables an 
organisation to plan a bilingual workforce. 
The Board do not wish to provide a 
template for a Language Skills Strategy as 
so many different organisations implement 
language schemes but we believe that a 
Language Skills Strategy should contain 
the following elements: 

Mission statement 

We suggest a possible wording but every 
organisation may word their statement in a 
manner which is relevant to their work: 



sicrhau cyflenwad digonol o 
swyddogion gyda’r sgiliau iaith priodol 
yn y mannau cywir i alluogi’r sefydliad i 
ddarparu gwasanaeth Cymraeg boddhaol 
a chyflawn, yn unol a’r cynllun iaith 
Gymraeg.” 

Safbwyntiau sylfaenol 

Mae angen egwyddorion ac amcanion yn 
sail i'r hyn a fwriedir. Awgrymwn y byddai 
datganiadau ary pwyntiau canlynol yn 
addas, gan ddod ag agweddau gwasanaeth 
a chyflogaeth ynghyd: 

Safbwyntiau sylfaenol 

Gwasanaeth 

• Bod gwasanaeth Cymraeg boddhaol a 
chyflawn yn golygu gwasanaeth o'r un 
ansawdd ac yr un mor hawdd i'w gael 
a'r gwasanaeth a ddarperiryn Saesneg. 

• Os nad yw hynny'n bosibl ar unwaith, 
bod hynny'n un o'r blaenoriaethau 
corfforaethol, a bod bwriad i gymryd 
safbwynt rhagweithiol er mwyn ei wireddu. 

• Bod gweithredu fel hyn yn rhan o 
weithredu gwrth wahaniaethol y corff. 

• Bod y nod a'r safbwyntiau hyn yn hysbys 
i staff ac yn gyhoeddus. 

• Bydd y corff yn mesur yn rheolaidd ac 
agored pa mordda mae'n cyrraedd ei 
nod. 

Cyflogaeth 

• Bod ga Liu ieithyddol at bwrpas gwaith 
yn sgil fel unrhyw sgil arall 

• Bydd anogaeth a chefnogaeth i staff 
gaffael a defnyddio'u sgiliau dwyieithog. 

Camau gweithdrefnol 

Camau canolog a gymerirgan swyddogion 
adnoddau dynol yw'r rhain, fel arfer. Y nod 
yw sicrhau bod y prosesau a'r dogfennau 



"... ensure a sufficient supply of officers who 
possess the appropriate language skills in 
the correct places to enable the organisation 
to provide a satisfactory and complete 
Welsh language service, in accordance 
with the Welsh Language Scheme.” 

Fundamental principles 

Principles and objectives are necessary as 
a basis of intent. The Board suggest that 
statements on the following points would 
be suitable, bringing together aspects of 
service and employment: 

Underlying principles 

Service 

• That a satisfactory and complete Welsh 
language service means a service of the 
same quality and accessibility as the 
English language service provided. 

• If that is not possible immediately, 
it should be one of the corporate 
priorities, with the intention of adopting 
a proactive approach to achieving it. 

• That such an approach is part of the 
body's anti-discrimination practices. 

• That staff and the public are familiar 
with the aim and these principles 

• The organisation will measure how it 
meets this aim in a routine and open 
manner. 

Employment 

• That linguistic ability for the purpose of 
work is a skill like any other 

• Staff will be supported and encouraged 
to acquire and use their bilingual skills. 

Procedural action 

This is normally centralised action taken 
by human resources officers. The aim is 
to ensure that the standard processes and 



78 



safonol yn hwyluso ac yn cefnogi 
gweithrediad mesurau staffio'r cynllun 
iaith. Nodir isod y camau i'w cymryd. 

Camau gweithdrefnol 

• Mabwysiadu dull gwrthrychol ar gyfer 
pennu sgiliau iaith, sef methodoleg i'w 
defnyddio at bwrpasau: 

- dadansoddi a mesur yr angen am 
sgiliau iaith fesul gweithle a swydd; 

- dadansoddi sgiliau iaith y staff 
presennol; 

- arwain geiriad hysbysebion a manylion 
swydd i; 

- tynnu rhestr fer / cyfweld / penodi; 

- mesur anghenion hyfforddiant iaith. 

• Creu trefn i gofnodi a diweddaru'r 
cofnod o sgiliau iaith, er mwyn osgoi 
archwiliadau mawr a diangen eto, 
ac er mwyn gallu adrodd a chadw 
gorolwg dadansoddol o'r sefyllfa ar 
unrhyw adeg. 

• Cysoni polisfau ac arferion penodi a 
datblygu staff gyda'r amcanion a'r 
trefniadau sgiliau iaith. (e.e. Codau 
ymarfer dewis a phenodi; ffurflen 
safonol i fanyleb person; sgiliau 
ieithoedd mewn disgrifiad swydd; 
dulliau cloriannu ymgeiswyr ar gyfer 
rhestr fer ac mewn cyfweliad; ffurflenni 
monitro cyfle cyfartal; fframwaith 
arfarnu perfformiad; asesiad a 
chofnod datblygiad mewn swydd neu 
hyfforddiant). 

• Gosod o fewn y drefn sy'n cymeradwyo 
swyddi cyn eu llenwi, ac yn awdurdodi 
rheolwyr i wneud penodiadau, y 
rhagdybiaeth ddatganedig bod swyddi 
i'w llenwi yn 61 y map sgiliau dwyieithog, 
heblaw bod rheolwryn cyflwyno 
cyfiawnhad gwrthrychol i'r gwrthwyneb, 



documentation facilitate and support the 
implementation of the staffing measures 
found in the language scheme. The action 
to be taken is identified below. 

Procedural action 

• Adopt an objective approach to 
determining language skills, which 
is a methodology to be used for the 
following purposes: 

- analysing and measuring the need for 
language skills per workplace and post; 

- analysing the language skills of 
existing staff; 

- providing guidance on the wording of 
adverts and job descriptions; 

- compiling a shortlist / interviewing / 
appointing; 

- measuring language training needs. 

• Make arrangements to record and 
update the record of language skills, 
in order to avoid significant and 
unnecessary audits, and in order to 
be able to report on and analyse the 
situation at any time. 

• Synchronise staff appointment and 
development policies and practices 
with the language skill objectives 
and arrangements (e.g. selection and 
appointment codes of practice; standard 
form for person specifications; language 
skills in job descriptions; candidate 
evaluation methods for shortlists 

and interviews; equal opportunities 
monitoring forms; performance appraisal 
framework, on-the-job development or 
training assessment and record). 

• Within the procedure for approving 
vacancies before they are filled, 
and authorising managers to make 
appointments, include the stated 



a hynny'n cael ei gofnodi fel gwyriad. 

(Os nad oes trefn awdurdodi swyddi 
gyff red i nol yn ei lie, dylid creu un yn 
benodol ar gyfer sgiliau iaith, gan roi'r 
dasg o'i gweithredu yng ngofal swyddog 
penodol, e.e. swyddog adnoddau dynol 
neu'r swyddog iaith]. 



Camau gweithredol 

Camau i'w cymryd gan benaethiaid / 

rheoLwyr llinell yw’r rhain, fel arfer, 

mewn ymgynghoriad a'r uned adnoddau 

dynol a'r swyddog iaith. 

Camau gweithredol 

• Mapio anghenion sgiliau iaith fesul 
gweithle a swydd yn erbyn y nod, gan 
ddefnyddio'r Canllaw Asesu Sgiliau iaith 
gan sicrhau bod unrhyw sgil yn cael ei 
gyfiawnhau. 

• Mapio capasiti presennol gweithleoedd 
a swyddi yn yr un modd, a'i osod fel 
meincnod. 

• Cymharu'r capasiti gyda'r angen, yn 
thematig ar lefel corff (e.e. canrannau 
/ lefelau gallu ieithyddol, lleotiad, teitl 
/ gradd, nifer y siaradwyr iaith-gyntaf 
/ dysgwyr, proffil oedran, ayyb.) ac yna 
fesul adran, gwasanaeth, t?m, gweithle 
a swydd, fel sy’n briodol. 

• Gosod gorwel cynnydd ar gyfer cyfnod 
cyntaf gweithredu'r Strategaeth, fydd yn 
cynnwys targedau penodol yn deillio o'r 
gwaith mapio a chymharu uchod, gan 
gynnwys targedau adrannol neu debyg. 

• Mabwysiadu cynllun gweithredol 
sy'n disgrifio'r camau mae'r corff am 
eu cymryd i gyrraedd y nod, fydd yn 
nodi blaenoriaethau (thematig a/neu 
leoliadol] a threfniadau (e.e. recriwtio, 



assumption that vacancies are to be filled 
according to the bilingual skills map, unless 
managers can justify the opposite in an 
objective manner, which is recorded as a 
deviation. (If there is no general procedure 
in place for authorising vacancies, one 
should be created specifically for language 
skills, transferring responsibility for its 
implementation to a designated officer, 
e.g. HR officer or language officer]. 

Executive action 

Below is action to be taken by heads / line 

managers, normally, in consultation with 

the HR unit and language officer. 

Executive action 

• Map language skill needs per 
workplace and post against the aim, 
using the Language Skills Assessment 
Guide ensuring any skill is justifiable. 

• Map the existing capacity within 
workplaces and posts in a similar 
manner, setting it as a benchmark. 

• Compare capacity with need, thematically 
on body level (e.g. percentages / linguistic 
ability level, location, title / grade, 
number of first-language speakers / 
learners, age profile, etc) and then per 
department, service, team, workplace 
and post, as appropriate. 

• Set a progress goal for the strategy's 
first implementation stage, which will 
include specific targets stemming from 
the mapping and comparison process 
above, including departmental targets 
or similar. 

• Adopt an action plan which describes the 
steps the organisation intends to take in 
order to reach its progress goal, which 
will identify priorities (thematic and/ 

or locational) and arrangements (e.g. 



80 



hyfforddi, adleoli) i unioni unrhyw 
brinder.(Yn ami, bydd angen cynlluniau 
gweithredu adrannol yn ogystal a'r un 
corfforaethol cyfansawdd.) 

• Datblygu sgiliau Cymraeg y gweithlu 
e.e. drwy fabwysiadu rhaglen 
hyfforddiant iaith i [rai] staff fel rhan 
o ddatblygiad mewn swydd. (Mewn 
cyrff mwy, mae'n debyg y bydd angen 
'Cynllun Datblygu Sgiliau Cymraeg' 
penodol i arwain a chydlynu'r 
ymdrechion. Bydd angen adborthi 
cyson am bresenoldeb, ymroddiad a 
chyrhaeddiad, gan fwydo gwybodaeth 
am gynnydd i'rgronfa ddata sgiliau 
Cymraeg yn ogystal ag i gynllun 
datblygiad yr unigolyn.). 

• Hyfforddi rheolwyr ynglyn ag amcanion 
y corff yn ei Strategaeth, beth yw eu 
cyfrifoldeb hwy, sut y dylid defnyddio'r 
drefn yn wrthrychol, a pha wybodaeth 
i'w chasglu a'i hadrodd. 

Camau adolygol 

Rhain yw'r camau fydd yn galluogi'r corff 

i gadw llygad ar gynnydd dros gyfnod y 

Strategaeth. 

Camau adolygol 

• Rhaglen adrodd 'adrannol', sy'n 
rhoi gwybodaeth reolaidd i'r 'adran 
adnoddau dynol' ac eraill ynglyn a 
chynnydd. 

• Rhaglen adrodd gorfforaethol gylchol, 
sy'n cyflwyno gorolwg dadansoddol 
manwl o'r sefyllfa i uwch reolwyr a'r 
corff llywodraethol, ynghyd a chamau 
gweithredol pellach, yn fwy na thebyg i 
gyd-fynd ag adrodd i'r Bwrdd ynglyn a 
gweithrediad y cynllun iaith. 

• Adolygu a gwerthuso cyfnodol ar 
wireddiad y Strategaeth (i gyd-fynd 



recruitment, training, relocation] to combat 
any deficiency. (Departmental action 
plans will often be needed in addition to 
the composite corporate action plans.) 

• Develop the Welsh language skills of the 
workforce e.g. by adopting a language 
training programme for [some] members 
of staff as part of their on-the-job 
development. (In larger organisations, it 
is likely that a specific 'Welsh Language 
Skills Development Plan' will be needed 
to guide and co-ordinate efforts. Regular 
feedback on attendance, commitment 
and attainment will be needed, feeding 
information on progress into the Welsh 
language skills database as well as the 
individual’s development plan.) 

• Train managers on the organisation's 
objectives in its strategy, their 
responsibility, how the procedure should 
be used objectively, and what information 
should be collected and reported. 

Review action 

These are the steps which will enable 

the body to monitor progress during the 

Strategy's life cycle. 

Review action 

• 'Departmental' reporting programme, 
which provides routine information 

to the 'HR department' and others 
regarding progress. 

• Recurring corporate reporting 
programme, which provides a 
detailed analytical overview of the 
situation to senior managers and the 
governing body, along with further 
executive action, most likely to be 
aligned with reporting to the Board on 
implementation of the action plan. 

• Periodic review and evaluation of the 



a’r gorweL cynnydd a osodwyd], sy'n 
dadansoddi cyrhaeddiad y corff yn erbyn 
y safbwyntiau sylfaenol a’r meincnod 
cychwynnol, gan fesur beth sydd wedi 
ei gyflawni yn ogystal a chyflawnder ac 
effeithiolrwydd y gweithrediad. 
Diweddaru'r Strategaeth Sgiliau 
Dwyieithog (i gyd-fynd a’r cam 
blaenorol). 



implementation of the Strategy (aligned 
with the progress goal), which analyses 
the organisation’s achievements against 
the underlying perspectives and initial 
benchmark, measuring what has been 
achieved as well as the completeness 
and effectiveness of that action. 

• Update the Bilingual Skills Strategy 
(aligned with the previous action). 



Atodiad 5 
Appendix 5 



Cytgord rhwng Bwrdd yr 
laith Gymraeg a’r Comisiwn 
Cydraddoldeb Hiliol 1996 

“Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol yn 
gweithio dros gymdeithas gyflawn sy’n rhoi 
cyfle cyfartal i bawb ddysgu, gweithio a 
byw heb wynebu gwahaniaethu a rhagfarn 
a heb ofni aflonyddwch neu drais hiliol. 

Mae Bwrdd yr laith Gymraeg yn cyrchu at 
weld y dydd pan fo’r rheiny yng Nghymru 
sydd a’r Gymraeg yn ddewis iaith iddynt 
yn cael cyfle cyfartal i'w defnyddio ymhob 
agwedd o’u bywyd a’r rheiny sydd a'r 
Saesneg yn ddewis iaith iddynt. 

Tasg y ddau gorff yw hyrwyddo 
cydraddoldeb, a rhannwn werthoedd 
sy’n gyffredin inni. Parchwn nodau a 
chyfrifoldebau ein gilydd, gan gydnabod eu 
bod yn cyd-fynd." 



Concordat between the Welsh 
Language Board and the 
Commission for Racial Equality 1996 

“The Commission for Racial Equality 
works towards a just society which gives 
everyone an equal chance to learn, work 
and live without facing discrimination 
or prejudice and without the fear of 
harassment or racial violence. 

The Welsh Language Board strives for 
the day when those living in Wales whose 
preferred language is Welsh have the 
same opportunity to use it in all aspects 
of their lives as those whose preferred 
language is English. 

The task facing both these bodies is to 
promote equality, and we share common 
values. We respect each other’s aims and 
responsibilities, acknowledging the fact 
that they complement each other.” 



Cysylltu a ni 



Contact us 



Bwrdd yr laith Gymraeg 

Siambrau'r Farchnad 
5-7 Heol Eglwys Fair 
CAERDYDD 
CF1 0 1 AT 

029 2087 8000 

postrabyig-wlb.org.uk 

byig-wlb.org.uk 



Welsh Language Board 

Market Chambers 
5 - 7 St Mary Street 
CARDIFF 
CF1 0 1 AT 








Noddir gan 

Lywodraeth Cynulliad Cymru 
Sponsored by 
Welsh Assembly Government 





BWRDD YR IAITH 
GYMRAEG-WELSH 
LANGUAGE BOARD 



